ANG MGA 
KARAPATAN NG 
TAG SA 
ISLAM 


ni: 

Dr.Abdul Rahman A1 Sheha 


Isinalin sa Wikang Filipino nina: 

Ahmad Jibreel Salas 
Jihad Jamal Joves 



ANG MGA NILALAMAN 
Pamagat 


Ang Panimula 

Ang Pagpapakilala (ng may akda) 

Ang Islam at ang Pangunahing Pangangailangan 
Ang Pagkapantay-pantay sa Islam 
Ang Islam at ang Pangunahing Kinakailangan 
Ang Pangangalaga sa Dakilang Relihiyon 
Ang Pangangalaga sa Katawan 
Ang Pangangalaga sa Kaisipan 
Ang Pangangalaga sa Dangal 
Ang Pangangalaga sa Yaman 
Ang Pangangalaga sa mga Anak 
Ang Pangangalaga sa Lahi (Angkan) 

Ang Publiko at Pribadong Karapatan sa Islam 

1. Ang Karapatan ng Makapangyarihang Allah 

2. Ang Karapatan ng Propeta Muhammad {M) 

3. Ang Karapatan ng mga ibang Propeta 

4. Ang Karapatan ng Magulang 

5. Ang Karapatan ng Lalaki sa kanyang Asawa 

6. Ang Karapatan ng Babae sa kanyang Asawa 

7. Ang Karapatan ng mga Anak 

8. Ang Karapatan ng mga Kamag-anak 

Ang Pananalita tungkol sa Karapatan at Tungkuling 
Panlipunan 

1. Ang Karapatan sa Namumuno mula sa Lipunan 

2. Ang Karapatan ng mga Mamamayan sa 
Tagapamahala 

3. Ang Karapatan ng mga Kapitbahay 

4. Ang Karapatan ng mga Kaibigan 

5. Ang Karapatan ng mga Dukha at Mahihirap 

6. Ang Karapatan ng mga Manggagawa 

7. Ang Karapatan ng Pinaglilingkuran 

8. Ang Karapatan para sa mga ibang Nilikha 

Ang Mga (ibang) bagay na dapat at hindi dapat gawin 
sa Islam 



Ang Paghuhukom sa Islam 
Ang Hosbah, Pananagutan (Ang Pamamaraan ng 
Pagtataguyod at Pagpapatupad sa Islam) 

Ang Islamikong Pagpapahayag ng mga Karapatan ng 
Tao 

Ang Paliwanag sa Mga Maling Paratang Tungkol sa 
mga 

Karapatan ng Tao sa Islam 

Ang Paliwanag sa Maling Paratang Tungkol sa Batas 
sa 

Islam, ‘Shari’ah’ 

Ang Paliwanag sa Maling Paratang Tungkol sa 
Karapatan 
ng mga Babae 

Ang Paliwanag sa Maling Paratang Tungkol sa Batas 
Pagpaparusa, ‘Hudud’ 

Ang Paliwanag sa Maling Paratang Tungkol sa mga 
tumalikod at Lumisan sa Islam 
Ang Paliwanag sa Maling Paratang Tungkol sa Pag- 
aasawa 

ng Babae sa Di-Muslim na Lalaki 
Ang Paliwanag sa Maling Paratang Tungkol sa Pang- 
aalipin 

Huling Pananalita 


3 



Ang Panimula 

Lahat ng papuri ay para lamang sa Allah, ang Panginoon ng 
Dakilang Karangalan at Luwalhati, Na Siyang nagbigay patnubay sa 
atin bilang Muslim at pinili tayo upang maging tagasunod ng Huling 
Propeta, Muhammad {M) ^ 

Sa mga minamahal kong Mambabasa, 

Ang paggugol ng panahon at lakas para sa pagpapaunlad at 
pagpapalaganap ng Islam^ (dawah) at gayundin naman ang 
pagbibigay paliwanag tungkol sa mga karapatan ng tao ayon sa 
paglalahad ng Relihiyong Islam batay sa Qur’an at Sunnah ng Propeta 
ng Allah (^) ay tunay na napakahalaga sapagkat ito ay nagsisilbing 
liwanag upang mahawi ang lambong ng di pagkakaunawa tungkol sa 
paksang ito. Ang aklat na ito na pinamagatang “Misconception of 
Human Rights in Islam” ni Ginoong Abdul Rahman A1 Sheha ay 
isang dakilang tagumpay. Isinalin naman sa wikang Pilipino (tagalog) 
na may pamagat na, “Ang Mga Karapatan ng Tao sa Islam”. 
Tinalakay ng may akda ang mga mahahalagang paksa batay sa 
kautusan at aral ng Banal na Qur’an^ at Sunnah"^ ng Propeta 
Muhammad (^). 


* (Sallalahu Alayhi wa Sallam, sa Arabic (^). Ito ay isang kataga na ang ibig sabihin 
ay: Naway ipagkaloob ng Allah ang pagpapala at kapayapaan kay Propeta 
Muhammad. Ito ay isang panalangin na inuusal tuwing babanggitin ang kanyang 
pangalan bilang paggalang, at pagbibigay lugod. 

^ Islam - isang kataga mula sa wikang Arabik at hango sa salitang salam na ang 
kahulugan ay kapayapaan. Ang kapayapaan ang siyang buod na layunin ng Allah 
i'M) para sa sangkatauhan sa pamamagitan ng pagsuko at pagtalima sa Kanyang 
Kalooban. Katotohanan, ang tunay na kapayapaan ay matatagpuan at makakamtan 
lamang ng isang tao sa pamamagitan ng kanyang tapat na hangaring isuko ang 
kanyang sarili sa Kalooban ng kanyang Panginoon at Nag-iisang Diyos - ang Allah, 
Subhana wa Ta’Ala. 

^ Qur’an - ito ang Huling Banal na Kasulatan o Kapahayagan ng Allah (M) na 
ipinahayag at ipinagkatiwala sa Kanyang Huling Sugo na si Muhammad (^) mula sa 
angkan ni Ismael (3S£I), ang isa sa anak ni Propeta Abraham (3SS0- Si Propeta 
Abraham ay kinikilala ng mga Hudyo, Kristiyano at maging ang mga Muslim 
bilang “Ama ng Pananampalataya”. Siya ang nagtatag ng pangunahing Prinsipiyo 
ng Paniniwala at Pagsamba sa Nag-iisang Diyos na Tagapaglikha bilang Unang 
Kautusan para sa Sangkatauhan. 


4 



Ang aklat na ito ay binubuo ng mga karapatan ng tao sa lahat ng 
aspeto ng buhay at walang alinlangan na ang ganitong patakaran ay 
lubhang napakahalaga para sa ating ganap na pang-unawa sa 
Relihiyong Islam bilang isang pamamaraan ng buhay. Sa 
pamamagitan ng tunay na pang-unawa sa mga karapatan ng tao at ang 
pangangailangan ng bawat isa, ito ay magdudulot ng higit na 
paggalang sa bawat mamamayan maging siya man ay Muslim o di- 
Muslim. Ang aklat na ito ay makakatulong sa pamayanang Muslim. 
Nawa’y pagpalain ng Allah (3fe) ang pagpupunyagi ng ating kapatid 
na si Abdul Rahman Al-Sheha at ipagkaloob sa kanya ang 
masaganang gantimpala sa buhay dito at sa kabilang buhay. 

Marami ng aklat ang naisulat at nailathala ng ating kapatid na 
naging kapaki-pakinabang sa mga mambabasa. Nais kong batiin sa 
pagkakataong ito ang ating kapatid at hinihingi ko sa mga mambabasa 
na ipalaganap ang aklat na ito. Ang ating kapatid na si Abdul Rahman 
A1 Sheha ay masipag at matiyaga. Nawa’y bigyan siya ng lakas ng 
Allah (5i) upang maipagpatuloy niya ang dakilang gawain ng 
pagpapalaganap ng mensahe ng Relihiyong Islam. 

Nawa’y patnubayan tayo ng Allah (^) sa tuwid na landas at iligtas 
tayo mula sa lahat ng kasamaan at kasalanan. 

Shouiab Ahmed 
General Secretary 

Markaz Jamiat Ahl-e-Hadith United Kingdom 
3 Hulyo, 2001 


Sa Ngalan ng Allah Ang Maawain, Ang Mapagpala 
Ang Pagpapakilala 


'' Sunnah ay isang kataga na hango sa wikang arabik na tumutukoy sa lahat ng 
tradisyon, gawain, kaugalian, mga aral ng Ruling Sugo ng Allah, na si Muhammad 
(®) sa pagsasakatuparan ng mga kautusang ipinahayag ng Allah (3^) sa kanya sa 
pamamagitan ng Ruling Kapahayagan o Kasulatan - ang Qur’an. 


5 



Lahat ng papuri ay nauukol lamang sa Allah (3i), ang Panginoon ng 
lahat ng nilikha. Nawa’y ang kapayapaan at pagpapala ay makamtan 
ng Kanyang Huling Sugo, na si Muhammad {M), ng kanyang pamilya 
at mga kasamahan. 

Bawat lipunan ay dapat na may itinakdang alituntunin at prinsipiyo 
na magbibigay pangangalaga kalakip ng mga karapatan at 
kapanatagang inihahandog sa mga mamamayang nasa ilalim ng 
kapamahalaan nito. At sa gayon, bawat mamamayan ay makadarama 
ng diwa ng pagkakaisa, pagmamahal, katahimikan at kapayapaan. 
Ang ganitong kapaligiran at kalakaran ay tunay na isang sangkap ng 
magandang buhay at isinasaalang-alang bilang isang pangunahing 
pangangailangan ng bawat mamamayan upang kanilang matagumpay 
na gampanan ang bawat tungkulin at pananagutan sa maayos na 
pamamaraan at mamuhay sa gitna ng katiwasayan, kasarinlan at 
kaligayahan. 

Sa kasalukuyan, mayroong tatlong kinikilalang paraan o kalagayang 
panlipunan sa buong mundo. Ang una ay lumalagpas sa hangganan ng 
karapatan ng mamamayan sa Lipunan. Ito ay nagbibigay ng ganap na 
kalayaan sa tao sa anumang kanyang naisin. Walang alinlangan, ito ay 
siyang daan upang maging magulo ang panlipunang kalagayan. Ang 
pagbibigay ng walang hanggang limitasyon at kalayaan sa tao ay 
nagbubunga ng masama sa kabuuan ng lipunan. Ang mga krimen ay 
lumalaganap at ang pagiging makamundo o materyoso ng tao ay 
sadyang nakakagulat. Ang ganitong kalagayan ay matatagpuan sa 
isang Kapitalistang Lipunan. 

Ang ikalawa naman ay ganap na taliwas sa unang nabanggit. Higit 
na pinagtutuunan ng pansin at higit na pinahahalagahan ang karapatan 
ng pamahalaan kaysa sa karapatan ng mamamayan. Ang tanging 
karapatan na makapagbibigay kabutihan sa pamahalaan ang siya 
lamang ipinagkakaloob sa mamamayan. Ang ganitong lipunan ay 
inaalisan ang lahat ng karapatan ng mamamayan na hindi umuugnay 
sa kabutihan ng pamahalaan. Ang ganitong kalakaran ay matatagpuan 
sa Lipunang Komunismo. 

Ang ikatlo ay hindi ganap na nakatuon ng pansin sa karapatan ng 
lipunan o pamahalaan at hindi rin naman nagbibigay diin sa karapatan 


6 



ng bawat mamamayan. Samakatuwid, bawat kaukulang karapatan ay 
ipinagkakaloob bilang bahagi ng isang likas na pamumuhay ng tao. At 
sa bawat karapatan ay mayroong kaukulang tungkulin at kaakibat na 
pananagutan na dapat gampanan ng bawat mamamayan at maging ang 
pamahalaan. Sa gayon, ang bawat mamamayan ng lipunan ay 
nagtatamasa ng sariling karapatan at ang pamahalaan o lipunan ay 
mayroon ding sariling karapatan. Sa madaling salita, ang 
pangkalahatang kabutihan ng mamamayan (general welfare) ay 
binibigyan ng higit na pansin kaysa sa kabutihan ng isang tao lamang 
sa mga pagkakataon ng pangangailangan. Ito ay matatagpuan sa 
Islamikong Lipunan. 

Sa aklat na ito, aming tatalakayin, sa malawak na paglalarawan, ang 
mga karapatan ng tao sa pananaw ng Relihiyong Islam. Ang mga 
karapatang ito ay batay sa Banal na Qur’an, ang Aklat na ipinahayag 
ng Allah (^) at sa Sunnah ng Sugo ng Allah (^). Ito ang dalawang 
pangunahing pinagkukuhanan ng Islamikong Pamumuhay at Batas. 
Naglalayon ang Banal na Qur’an at ang Sunnah ng Sugo ng Allah (^) 
na mag-alay ng isang huwarang mamamayan sa pakikipag-ugnayan 
nito sa kapwa tao sa sarili niyang lipunan at sa buong mundo. 

Kami ay taos pusong naniniwala na ang pagpapatupad ng 
panlipunang alituntunin at prinsipiyo ng ikatlong uri ng lipunan (ang 
Islamikong Lipunan) ay ganap na makapagbibigay ng kapanatagan at 
katiwasayan sa buong sangkatauhan. Ang makabuluhang 
pagpapatupad at tapat na pagpapairal ng mga Prinsipiyo ng Islam ay 
makakatulong sa lipunan upang makamit nito ang pinakamataas na 
antas ng kapayapaan sa kapaligiran, sa kaisipan at maging sa kalooban 
ng tao. Ang mga panlipunang karapatan at prinsipiyo ay hindi mga 
bunga ng mga naunang karanasan, ideolohikal na panlipunan, 
pansamantalang pangangailangan o di kaya ay mga pampolitikang 
adhikain at layunin. 

Ang mahalagang dahilan ng aming matibay na paniniwala sa mga 
panlipunang karapatan at prinsipiyo ay batay sa katotohanan na ang 
mga ito ay nagmula at itinakda ng Tagapaglikha ng tao na Siyang 
Tanging Ganap na nakaaalam kung ano ang nakabubuti sa Kanyang 
mga nilikha sa lahat ng panahon. Ang Makapangyarihan Allah ay 
ganap na nakababatid kung ano ang makasasama o makabubuti sa tao. 


7 



kung ano ang ikaliligaya, kung ano ang ikalulungkot, kung ano ang 
ikatatagumpay nito at kung ano ang maaaring maging sanhi ng 
kapighatian o kapahamakan nito. Nalalaman ng Allah (^) na Siyang 
Tagapaglikha kung ano ang nararapat at pangangailangan ng buong 
sangkatauhan. Mayroon pa kayang batas na higit pang mabuti kaysa 
sa Batas ng Tagapaglikha? 

Ang Banal na Qur’an na ipinahayag kay Propeta Muhammad (^), 
na mahigit na labing apat na dekada na ang nakararaan, ay siyang 
unang pinagmumulan ng Batas ng Islam at ito ay naglalaman ng mga 
dakilang aral tungkol sa mga pangunahing batas panlipunan. 
Karagdagan pa nito, ang Sunnah ng Sugo ng Allah (M), na siyang 
ikalawang pinagmumulan ng Batas ng Islam, ay naglalaman ng mga 
salita, gawain at mga pangyayaring sinang-ayunan ng Propeta 
Muhammad at kalakip ng paglalarawan nito para sa pagpapatupad at 
pagpapairal ng mga alituntunin na iniuutos mula sa kapahayagan ng 
Banal na Qur’an. Ang mga alituntunin at prinsipiyong ito ay itinatag 
sa pinakamagandang ayos at pamamaraan. Ang tao bilang natatanging 
nilikha na may higit na pagpapala sa lahat ng nilikha ay binigyan ng 
karangalan at kinilala ng Banal na Qur’an at ng Sunnah ng Sugo ng 
Allah {M) at maging ang lahat ng karapatang likas na nauukol sa 
kanya. Sa kabilang dako, ang dalawang pinagmumulan ng Islamikong 
Batas (Qur’an at Sunnah) ay hindi naman isinasantabi o pinababayaan 
ang pangangailangan at karapatan ng lipunan at pangkalahatang 
kabutihan (general public interest). 

Katunayan nito, ang Makapangyarihang Allah ay nagsabi: 

“At tunay nga na Anting pinarangalan ang mga anak ni Adan; 
pinagkalooban ng masasakyan sa mga lupain at karagatan. At 
Amin silang ginawaran ng kabuhayan na mabuti at wagas; at Amin 
silang pinagpala ng higit sa karamihan ng Aming mga nilikha na 
may tanda ng pagtatangi. ” ^ 

Ang pagpaparangal sa sangkatauhan ay binubuo ng mga karapatang 
itinakda na nagbibigay daan ng pagsulong ng buhay, kalayaan at 
kabihasnan. Kaalinsabay nito, ang tao ay pinarangalan at ginawang 
nakatataas ng higit kaninuman dito sa mundo. At upang 


^ Qur’an 17:70 



maisakatuparan ang tungkulin ng tao bilang siyang nakatataas ng higit 
kaninuman, nararapat na mayroong ibat-ibang uri ng pananagutan 
batay sa antas ng kakayahan upang maisakatuparan ang bawat 
itinakdang tungkulin. Magkagayon, ang lipunan ay magkakaroon ng 
higit na maayos at magandang haligi at gawain. Ang konseptong ito 
ay matatagpuan batay sa kapahayagan ng Banal na Qur’an: 

“Ginawa Niya kayong maging Khalifa (Tagapamahala ng Daigdig); 
sa bawat henerasyon, mga tagapagmana ng mundo. Kanyang 
itinaas ang inyong antas, ang ilan sa inyo ay nakahihigit kaysa sa 
iba upang kayo ay subukan sa mga handog na ipinagkaloob sa inyo. 
Sapagkat ang inyong Panginoon ay maagap sa pagpaparusa. 
Subalit, siya ay tunay na laging mapagpatawad, ang (ganap na) 
Maawain. ” ^ 

Ayon sa Relihiyong Islam, ang mga karapatan ng tao ay isang 
pagpapahiwatig ng patuloy na pamamaraan ng buhay na walang 
katapusan maging pagkaraan ng kamatayan ng tao. Kabilang sa mga 
karapatan ng tao sa Islam ay nauukol sa panahon ng kanyang 
kamatayan. Siya ay dapat paliguan ng maayos, bihisan ng malinis at 
maayos na puting damit (shroud^) at dapat isagawa ang pagdarasal at 
ilibing sa marangal na kaayusan bilang wakas ng kanyang buhay dito 
sa mundo. Ipinagbabawal ng Islam ang pang-aalipusta sa bangkay ng 
namatay; tulad ng pagputol ng tainga, dila, ilong, alisin ang mata, 
bunutin ang ngipin, o putulin ang mga paa at iba pa. Ito ay batay sa 
isang Hadith ng Sugo ng Allah (^): 

“Ang pagbakli ng buto ng isang patay ay isang kasalanang 
katumbas (ng kasalanan) ng pagbakli ng buto ng isang taong 
buhay. ” * 

Pagkaraang mailibing ang isang namatay ay iginagalang pa rin sa 
pamamagitan ng kanyang mga karapatan: ang kanyang libingan ay 


® Qur’an 6:165 

^ Ang damit (shroud) ng isang namatay sa relihiyon Islam ay isang kapirasong 
puting tela na ibinabalot sa namatay. Ang namatay ay inililibing sa ganitong 
pananamit lamang. Walang kabaong, mga bulaklak o kandila at walang nitso. 

* Hadith Ibn Majah bilang 1616, Hadith Ahmad bilang 24362, Hadith Abu Dawud 
9:18 


9 



hindi dapat hukayin ng walang mahalagang dahilan, sinoman ay di 
pinahihintulutang maupo sa itaas ng libingan ng namatay at sinoman 
ay pinagbabawalang tapakan o lumakad sa libingan nito. Ito ay batay 
sa sinabi ng Sugo ng Allah (^): 

“Higit na mabuti sa isang tao na umupo sa nagliliyab na uling na 
nasusunog ang kanyang damit, (at) pagkaraan ay makadarama ng 
init sa kanyang balat kaysa umupo sa libingan (ngpatay).”^ 

Ang isang namatay na Muslim ay may karapatan ding pangalagaan 
ang kanyang dangal laban sa anumang masamang balita o ala-ala. Ito 
ay batay sa isang Hadith ng Sugo ng Allah (^): 

“Banggitin lamang ang mga mabubuting gawa ng inyong namatay 
at iwasan ang pagbanggit ng mga nakasisirang puri (na nalalaman 
ninyo noong siya ay buhay pa).”^^ 

Sa katunayan, marami pang karapatan ang mga namatay na Muslim 
katulad ng mga sumusunod; ang namatay ay kailangan laging 
ipagdasal at dapat magbigay ng kawanggawa alang-alang sa kanya. 
Ang namatay na Muslim ay kinakailangan isaalang-alang ang 
pagpapatupad ng kanyang huling habilin (Last Will), at kung maaari 
ay tuparin ang kanyang mga kahilingan noong siya ay nabubuhay pa 
(na hindi natupad dahil sa biglaang kamatayan). Ito ay batay sa isang 
Hadith ng Propeta ng Allah (M)- 

“Isang tao ang nagtanong sa Propeta ng Allah (^); ‘O Propeta ng 
Allah! Ang mga magulang ko ay patay na. Mayroon ba akong 
magagawang kabutihan para sa ikaliligaya at ikabubuti nila kahit 
pagkatapos ng kanilang kamatayan? Ang Propeta ng Allah ay 
dagling sumagot?’ “Oo, ipagdasal mo ang kaluluwa nila. Igalang 
ang kanilang mga kaibigan at maging mapagbigay sa kanila. 
Pagsikapang madalaw lagi at magpakita ng magandang pakikisama 
sa kanilang mga kamag-anak at tuparin ang pangako nila sa iba 
(ang mga naipangako nila noong nabubuhay pa sila)”. 

Mapapansin natin na may mga ibang pandaigdigang samahan 
katulad ng mga Kapisanang Makatao (Humanitarian Organizations) 


® Hadith Muslim bilang 1024 
Hadith Abu Dawud 9:35 

10 



ngayon na may pinanghahawakang prinsipiyo na katulad ng aming 
inilahad sa itaas. Subalit, unang naitatag ng Islam ang mga karapatang 
pantao mula pa noong mahigit na labing apat na siglo na ang 
nakakaraan. Sa katunayan ang mga inilahad na karapatan para sa tao 
ng mga pandaigdigang samahan sa ngayon ay mapupuna natin na ang 
mga ito ay may pagkukulang sa mga katangian. Ang mga nasabing 
karapatan ay pinagtibay hindi dahil sa kapakanan ng tao, kundi dahil 
sa kapakanan mismo ng samahan nila. Makikita nating maliwanag na 
ang mga karapatan para sa tao ng samahang ito sa buong mundo ay 
karaniwang ipinagtatanggol ang karapatan ng mga naaabuso, ngunit 
ang mahihirap ay hindi tinutulungan at ang mga mahihina ay 
kinakalimutan. 

Ang mga ibang makataong samahan ay hindi tumutulong sa mga 
taong naaapi dahil hindi makapagdulot sa kanilang kapakanan o 
kapakinabangan. Kung tutuusin ang mga samahang ito ay 
makakatulong kung nanaisin lamang nila, subalit, sa dahilang wala 
silang nakukuhang pakinabang sa pagtulong nila sa mga dukha, hindi 
sila nagtatangkang tumulong sa mga ito. Ang mga ganitong samahan, 
sa kasong nabanggit, ay may salawikain na ganito: ‘Huwag 
manghimasok sa kaguluhang panloob ng ibang bansa! ’ 

Ang Islam, sa kabilang dako, ay nanawagan para sa proteksiyon, 
pagtatanggol at pagtulong para sa mga naaapi sa pamamagitan ng 
pagsasakripisyo ng sariling hangarin. Ang Islam ay nanghihikayat na 
pawiin ang paghihirap ng mga naaapi kung kaya rin lamang at walang 
pinsalang maidudulot sa mga tumutulong at nararapat na walang 
pangyayaring sumasalungat sa mga alituntunin at regulasyon ng 
pamahalaan. Ang Makapangyarihang Allah ay nagsabi sa Banal na 
Qur’an na naisalin ang kahulugan ng ganito: 

“At ano ba ang humahadlang sa inyo, na kayo ay hindi 
nakikipaglaban para sa landas ng Allah, at sila na mahihina, ang 
mga pinakikitunguhan ng mga masasama at inaalipusta sa Upon ng 
mga kalalakihan, kababaihan at mga bata na ang pagsusumamo ay: 
Aming Panginoon! Iligtas Ninyo kami sa bay ang ito na ang mga tao 
ay mapang-api, Inyong ipagkaloob sa amin mula sa Inyo ang isang 


11 



tagapagtanggol, at Inyong ipagkaloob sa amin mula sa Inyo ang 
isang makakatulong at isang makapangangalaga. 

Magandang bigyang pansin dito na ang pagsasakatuparan ng 
karapatan para sa tao sa ilalim ng Islamikong bansa ay malulutas 
lamang sa pagsasagawa ng aral at Prinsipiyo ng Islam. Ang mga ibang 
bansang Muslim ay tumatalikod (ng ganap) sa mga aral ng Islam at 
ang mga iba naman ay kinukuha lamang ang ibang aral na 
nakapagdudulot sa kanila ng personal na kapakinabangan. At 
mayroon namang ibang Islamikong lugar na nagkukunwaring 
isinasagawa ang mga Islamikong alituntunin at prinsipiyo, ngunit sa 
katotohanan sinisira nila ang Islam sa kaloob-looban nito. Kaya, 
aming ipinapayo sa mga taong may layunin na mag-aral tungkol sa 
Islam, na dapat pag-aralan ang buong katotohanan, ang batas ng 
Islam. Hindi dapat mahikayat sa mga ginagawa ng ibang tao o 
pangkat ng tao o ng isang bansa o ng isang pamahalaan. 

Katulad ng naunang nabanggit, ang pagsasakatuparan ng Islamikong 
batas at prinsipiyo ay nagkakaiba-iba, batay na rin sa layunin at 
pasiya. Mayroong mabuting alituntunin at batas ngunit mapapansin 
natin na may pagkukulang at pagkakamali sa pagsasagawa o sa 
pagpapatupad nito. Kailangang suriin nating mabuti ang paggamit o 
pagsasagawa mismo at hindi ang batas. Tulad halimbawa, kung may 
taong nagsasabi na siya ay isang mabuting Muslim, ngunit kung 
tingnan natin ang kanyang pag-uugali at kilos, ay taliwas naman at 
kakaiba sa tunay na asal na inilalarawan ng Islam - sa pagkakataong 
ito, dapat nating tanungin ang mga tao ng ganito. Kung may makita 
kayong mga taong nandaraya, at hindi tumutupad sa pinagkasunduan, 
huwag nating husgahan ang Relihiyong Islam, ngunit higit sa lahat ay 
tanungin at husgahan natin ang taong gumagawa ng kamalian. 
Kailangang isaalang-alang natin ang naidudulot nitong tunay na 
kabutihan. Katulad, halimbawa na kung kailangan ng isang tao ang 
tinapay dapat siyang pumunta at bumili sa panaderya o kaya sa 
tindahan na nagtitinda ng tinapay. Mayroong pangkalahatang pahayag 
ang Banal na Qur’an: 


" Qur’an 4;75 


12 



“At hung kayo ang susunod sa karamihan sa kanila na nasa 

kalupaan, kayo ay kanilang ililigaw nang malayo sa landas ng 

Allah. Wala silang sinusunod maliban sa mga haka-haka lamang at 

12 

wala silangginagawa maliban sa kasinu-ngalingan.” 

Nakakalungkot banggitin na marami tayong nakikitang Muslim (sa 
kasalukuyan) sa buong mundo, na hindi tunay na huwaran ng Islam at 
maraming Muslim ang gumagawa ng kasamaan at marami ring 
pagkukulang sa pagsasakatuparan ng Islam. Masakit isipin ang 
ganitong kasamaang palad ngunit ito ay katotohanan. Ang dahilan ng 
aming paglalahad ng katotohanan sa pambungad na ito ay upang 
bigyan ng paunang babala ang mga taong may hangaring yumakap at 
tumanggap sa Islam bilang kanilang Pamamaraan ng Buhay. Hindi 
sila dapat maimpluwensiya upang mahikayat o madaya ng mga 
maling pag-uugali at pag-aasal ng ibang Muslim. Iminumungkahi 
namin sa mga taong interesado at nais yumakap sa Islam na sila ay 
hindi dapat mawalan ng lakas ng loob upang tahakin ang magandang 
landas ng buhay tungo sa kapayapaan at kaligtasan sa kabilang buhay. 

Samantalang, hinihikayat at tuwina ay pinaaalalahanan ang mga 
Muslim na panatilihin ang pinakamabuting pagsasagawa ng kanilang 
pananampalataya sa lahat ng aspeto ng buhay. Sa kabilang dako, 
tinatawagan namin ng pansin ang mga hindi pa Muslim na pag- 
aralang mabuti, unawain ang mga prinsipiyo at subukang mamuhay sa 
pamantayan nito at matatamo ninyo ang kaibahan ng tunay na 
kapayapaan. Katulad ng isang Amerikanong bagong Muslim, na 
nakarating sa isang bansang Islamiko, at nagulat siya sa 
nakapanlulumong kalagayan ng Islamikong Lipunan. Napansin niya 
na napakalayo nila sa maganda at ulirang Islamikong aral, ang mga 
prinsipiyo at alituntunin. Nasabi niya: 

“Pinasasalamatan ko ang Makapangyarihang Allah, sa pagbibigay 
ng patnubay sa akin sa pagyakap ko ng Islam bilang panuntunan ng 
buhay bago ako nakarating sa bansang ito. Rung sakali’t dumating 
ako sa bayang ito na hindi pa Muslim, hindi ko iisipin na ako ay 
yayakap sa Islam. ” 


Qur’an 6:116 


13 



Naipahayag ng bagong Muslim ang mga ito sa dahilang nakita niya 
ang pagpapabaya at pang-aabuso sa tungkulin ng ibang mga Muslim. 
Tunay na nakakalungkot ang ganitong kalagayan. 


Dr.Abdul Rahman Al-Sheha 

WWW.ISLAMLAND.ORG 

email: Alsheha2@gmail.com 

P. O. Box 59565, Riyadh - 11535, KSA 


14 



Ang Islam at ang Mga Pangunahing Pangangailangan 

Ang Islam ay may sakdal na layunin na makapagtatag ng isang 
huwaran at magandang pamayanan. Upang maisakatuparan ang mga 
ito, lubhang kinakailangan ang mga itinakdang pamantayan o batayan 
sa pagkakaroon ng ganap na katiyakan na makamtan ang lahat ng 
karapatan ng mga mamamayan sa isang pamayanan. Kung ang mga 
tao ay nakadarama ng kasiyahan sa katahimikan, kapanatagan, 
kalayaan at sa mga masaganang bagay na kinakailangan, maaaring 
sila ay magiging mabuting mamamayan. Ang mga tao sa ganitong 
maayos na pamayanan ay magiging maligaya sa kanilang lehitimong 
karapatan. 

Basahin ang mensahe ng Propeta ng Allah (^): 

“Sinuman ang magising sa umaga na may panatag na pakiramdam 
sa kanilang pook, walang sakit at karamdaman sa katawan at 
mayroong sapat na panustos (pagkain at kagamitan) sa loob ng 
isang araw, ang mga taong ito ay tila ba sa kanila ang buong 

13 

mundo.” 

Samakatuwid, hangarin ng Islam na makapagtatag at 
makapagpatayo ng isang balangkas ng pamayanan na magkakaloob ng 
mga sumusunod: 

■ Kapayapaan at Kaligtasan; 

Ang Islam ay nag-aalay ng pansariling katiwasayan at 
pampamilyang kaligtasan at pangangalaga. Ang mga kasapi ng 
pamayanan ng mga Muslim ay dapat na walang kinatatakutan o 
pinangangambahan at hindi dapat na pagbantaan ng sinoman kahit sa 
salita man lang. Ito ay batay sa Hadith ng Propeta ng Allah (^): 

“Sinoman ang manakot o mang-abuso sa isang mananampalataya 
(dito sa mundo), magiging isang tungkulin ng Allah na bigyan ang 
taong ito (nanakot) ng walang kapanatagan at takutin siya (ng 
walang tigil) sa Araw ng Paghuhukom.” 


Iniulat ni Tirmidhi 

Iniulat ni Tabaranee, Targheeb Abd Tarheeb. 


15 



Ang katiwasayan ay nagbibigay sa isang mamamayan (sa 
pamayanan) ng kalayaan sa pagkilos upang makapaghanap-buhay at 
tuluyang kumita sa matapat na pamamaraan. Ang pangunahing parusa 
(Capital Punishment) ay ipinapataw at ipinaiiral upang magkaroon ng 
mahigpit na parusa sa mga taong may tangkang maghasik ng 
kaguluhan sa kapayapaan, katiwasayan at katatagan ng bayan ng mga 
Muslim. Isa sa mga mahigpit na parusa sa mga kriminal, batay sa 
batas ng Islam ay ang parusa para sa paghahasik ng kaguluhan sa 
kapayapaan at katiwasayan at ang pananakot sa mga inosente o 
walang kasalanan na mamamayan. Inilahad ito ng Propeta ng Allah 
(^) mula sa kanyang huling sermon: 

“Katotohanan, ang inyong dugo, ang inyong pinangangalagaang 
bagay, ang inyong mga kayamanan ay ipinagbabawal sa iba. At 
bawal na dungisan ang mga ito katulad ng pagbabawal na 
dungisan ang Banal na Araw na ito (Araw ng Arafah, sa panahon 
ng Hajj), sa Banal na Buwan na ito, [ang Buwan ng Peregrinasyon, 
(Pilgrimage), Thul-Hijjah] at ang Banal na Lugar (Lungsod ng 
Makkah)^^ 

■ Malinis na Pagkain at Kabuhayan Para sa Lahat 

Ang pagkaing malinis at mainam na kabuhayan ay nakatalaga sa 
Islamikong pamayanan, mula sa maayos at magandang paghahanap- 
buhay. Ang Islamikong pamahalaan ay may nakalaan na mabuting 
gawain para sa mga mamamayan para sa kanilang pangangailangan sa 
buhay. At ang mga taong hindi na kayang maghanapbuhay, mga 
matatanda, mga may kapansanan, may karamdamang hindi na 
gagaling, at ang mga naulila sa mga ama, ay dapat paglaanan ng 
pamahalaang Islamiko ng kanilang kabuhayan. Ang mga Zakah at 
kawanggawa ay nararapat sa mga ganitong uri ng tao na hindi na 
makapaghanap-buhay. Ang Zakah at mga kawanggawa ay 
kumakatawan bilang mekanismo sa panlipunang pagkakaisa ng mga 
mamamayan sa Islamikong pamayanan. Ang Zakah at kawanggawa 
ay mga tungkulin at kusang pagbibigay mula sa mga mayayaman at 
mga may kakayahan at ibinibigay ito sa mga tunay na mahihirap at 
nangangailangan sa pamayanan. Ito ay batay sa Hadith ng Propeta ng 

Sahih Al-Bukhari 


16 



Allah (M) bilang payo sa kanyang kasamahan na si Muaadh bin Jabal 
(4a) samantalang inuutusan siyang pumunta ng Yemen upang 
ipalaganap ang Islam (Dawah- layuning mag-aanyaya sa Islam): 

“Sabihin mo sa mga mamamayan ng Yemen na ipinag-uutos ng 
Allah na magbigay ng tulong, Hang bahagdan mula sa kanilang 
mga kayamanan bilang Zakah at Sadaqah (kawanggawa). Ang 
Zakah ay mula sa mga mayayamang mamamayan na kasapi ng 
kanilang pamayanan at ibinibigay sa mga mahihirap at sa mga 
taong nangangailangan. ” 

Karagdagan dito, ang mga ibang kusang loob na kawanggawa at 
tulong o bandog at mga salaping nakalaan dito ay ibinibigay ng taos- 
puso sa mga mahihirap na mamamayan, na may tanging layunin 
upang bigyang kasiyahan at lugod ang Allah (3fe). Ang pahayag na ito 
ay batay sa Hadith ng Propeta ng Allah (^): 

“Sinoman sa mga taong nakatira sa isang Islamikong pamayanan 
at hindi binigyang pagpapahalaga ang kanyang kapwa na 
nagugutom (nagdarahop) siya ay hindi itinuturing ng Allah at ng 

17 

Kanyang Propeta bilang tunay na Muslim.” 

Ang mga mahihirap at ang mga dukhang mamamayan ay may 
karapatang bigyan ng tulong mula sa Kaban ng Muslim na Lipunan. 
(Bait-al-Mal A1 Muslimeen). Ang paglalahad ng aral na ito ay batay 
sa Hadith ng Propeta ng Allah (^): 

“Ang sinomang may naiwanang yaman upang ipamana ay 
nararapat ibigay sa kanyang mga tagapagmana (heredero). Ngunit 
yaong mga taong iniwang mahihirap na miyembro ng pamilya, ang 
Allah at ang Propeta ang magkakaloob ng mga pangangailangan 
nila.” 

■ Pangunahing Edukasyon para sa Lahat 

Ang Allah (^) ay nagsabi batay sa pahayag ng Banal na Qur’an: 


Iniulat ni Muslim 
Mosnad Ahmad 
** Iniulat ni Imam Bukhari 


17 



“Sabihin mo! ‘Yaon kayang may kaalaman ay katulad niyaong 
walang kaalaman ? Yaon lamang mga taong may pang-unawa ang 
tatanggap ng paalala. 

Karagdagan pa dito, ang Allah (^) ay nagsabi sa isa pang talata ng 
Banal na Qur’an: 

“...at kung kayo ay sinabihan upang bumangon (para sa 
pagdarasal, Jihad at iba pang mabubuting gawa) kailangan kayong 
tumindig... Ang Allah ay itataas kayo (sa angkop na antas) at sa 
mataas na kalagayan yaong sa inyo ay nananampalataya at yaong 
mga pinagkalooban ng katalinuhan. Ang Allah ang maalam sa 
lahat ng inyong ginagawa. 

Ang edukasyon sa Islamikong pamayanan ay hind! lamang 
karapatan ng mga mamamayan. Bagkus, ito ay isang tungkulin ng 
bawat isa na may kakayahan. Lahat ng may talino at may kakayahan 
sa isang pamayanan na Muslim ay nararapat na mag-aral tungkol sa 
Relihiyon at sa makamundong kapakanan. Sa katunayan, ang 
Islamikong pamahalaan ay dapat maghanda at tumulong sa lahat ng 
kaparaanan (para sa mga mamamayan) para sa kanilang magandang 
kinabukasan. Ang konseptong ito ay batay sa Hadith ng Propeta ng 
Allah (M)'. 

“Ang paghahanap ng kaalaman (mabuting edukasyon) ay 

21 

tungkulin ng bawat Muslim (lalaki man o babae).” 

Bukod dito, iminumungkahi ng Islam ang paghahanap ng 
magandang edukasyon bilang pagsisikap at isang uri ng Jihad 
(pakikibaka sa landas ng Allah) na may malaking gantimpala mula sa 
Allah (M). Ang Propeta ng Allah (^)ay nagsabi: 

“Sinoman ang naghahanap ng kaalaman (kapaki-pakinabang), ay 
itinuturing ang taong ito bilang nagsagawa ng Jihad para sa 
Landas ng Allah hanggang siya ay makabalik (sa kanyang 
tahanan)”^^ 


Qur’an 39:9 
^“Qur’an 58 :11 

Iniulat ni Ibn Majah 
Iniulat ni Tirmidhi 


18 



At sinabi pa rin ng Propeta ng Allah (M)- 

“Kung sinoman ang tumahak sa daan ng paghahanap ng kaalaman 
(o magandang edukasyon), ang Allah ay naglaan ng daan para sa 
kanya tango sa Paraiso.” 

Sa katunayan, isinaalang-alang ng Islam na ang pagkakait o 
pagpipigil upang makamit ang mabuting kaalaman at ang hindi 
pamamahagi nito para sa kapakanan ng iba ay hindi umaayon sa Batas 
ng Islam. Ang Propeta ng Allah (^) ay nagsabi: 

“Kung sinoman ang nagkait at hindi namahagi ng mabuting 
kaalaman sa mga nangangailangan ay mapaparusahan sa apoy ng 
Implyerno sa Araw ng Paghuhukom.” 

Karagdagan pa dito, ipinapaalala at binabalaan na lapatan ng parusa 
o multa ang mga taong nagbabawal at yaong hindi naghahanap o di 
kaya ay hindi lumalahok at nakikiisa sa pagpapataguyod at 
pagpapaunlad ng edukasyon sa Islamikong pamayanan. Ang Propeta 
ng Allah (^) ay nagsabi: 

“Ang sinomang hindi nakapag-aral ay dapat magsikap humanap ng 
kaalaman sa kanilang mga kapit-bahay o karatig pook. Ang may 
kaalaman ay dapat magturo sa kanilang mga kapit-bahay, at kung 

25 

ito ay hindi magawa, may ipapataw na parusa sa mga ito.” 

■ Maayos at Maaliwalas na Tanggapang Pangkalusugan 

Sa isang dako, ang Islam ay nagbabawal sa lahat ng bagay na 
nakakasira sa kalusugan ng mga mamamayan. Ipinagbabawal ang 
lahat ng uri ng gamot na nakakapinsala at nakakalasing. 
Ipinagbabawal ng Islam ang magtinda ng lahat ng uri ng pagkaing 
lagpas na sa itinakdang taning na petsa ng bisa. Bawal din sa Islam 
ang lahat ng uri na gawaing kalaswaan (immorality) katulad ng 
pakiki-apid at pangangalunya [maging ang ugnayang babae sa babae 
(lesbian) at lalake sa lalake (homosexual)]. Pinangangalagaan ng 
Islam ang mga tao mula sa mga gawaing immoralidad sa 


Iniulat ni Abu Dawoud at Tirmidhi 
Iniulat ni Darimee 

Iniulat ni Tabrani, Al-Mu’jam Al-Kabeer (Grand Collection of Hadith). 


19 



pamamagitan ng pagpapailalim sa kuwarentenas (quarantine) upang 
sa gayon ang mga sakit ay hindi kumalat at lumaganap sa buong 
pamayanan. Ang Propeta ng Allah (^) ay nagsabi: 

“Kung may balitang kumakalat na sakit o epidemya sa isang lugar, 
magkagayon huwag kayong maglakbay (patungo) sa pook na yaon. 
At kung may kumakalat na epidemya sa mismong lugar na inyong 
tinitirhan, nararapat na huwag kayong umalis o lumisan mula 
dito” 

Bukod dito ang Propeta ng Allah (^) ay nagsabi: 

“Ang isang may sakit na tao ay hindi dapat dumalaw sa isang 

27 

papagaling na sa karamdaman.” 


Mosnad Ahmad 

Iniulat ni Imam Bukhari at Imam Muslim 


20 



Ang Pagkakapantay-pantay sa Islam 

Inaalis ng Islam ang lahat ng mga bagay na nakakasagabal sa mga 
kasapi ng Islamikong pamayanan upang maayos at masaya nilang 
maisagawa ang kanilang lehitimong karapatan. Hindi pinahihintulutan 
ang anumang uri ng pagtatangi-tangi (discrimination) sa Islam. Ang 
lahi, kulay, lugar o wika ay hindi dapat magbigay ng natatanging 
katayuan ng sinoman sa Islamikong pamayanan. Ito ay ipinatutupad 
upang maiwasan ang hindi pagkakaisa ng mga mamamayan. Ang 
paglalahad na ito ay batay sa pahayag ng Banal na Qur’an: 

“O Sangkatauhan! Maging mapitagan at masunurin kayo sa inyong 
Panginoon na lumikha sa inyo mula sa isang tao (Adan) at mula sa 
kanya ay nilikha Niya ang kanyang asawa (Eba), at mula sa 
kanilang dalawa ay nilikha Niya ang maraming lalaki at babae. 
Matakot sa Allah, mula sa Kanya ay nanggaling ang inyong 
magkaugnay na karapatan at (huwag putulin ang ugnayan) ng mga 
sinapupunan (na nagluwal sa inyo) sapagkat katiyakan na ang 
Allah ay lagi nang nagmamasid sa inyo.”^^ 

Batay din sa sinabi ng Propeta ng Allah (^): 

“O Sangkatauhan! Ang inyong Panginoon ay Isa. Ang inyong Ama 
ay isa, at lahat kayo ay mula kay Adan at si Adan ay nilikha mula sa 
alabok (ng mundo). Katotohanan ang kapuri-puri sa harap ng 
inyong Panginoon, ang Makapang-yarihang Allah, ay ang 
mapitagan sa lahat. Walang nakakahigit na hindi Arabo kaysa sa 
Arabo at walang nakakahigit na Arabo kaysa sa hindi Arabo. 
Gayon din, hindi hihigit ang may balat na pula kaysa sa puting 
kulay. O kaya ay nakakahigit ang may puting kulay kaysa sa pulang 
kulay, maliban kung ito ay mapitagan at masunurin (lagi nang 

29 

nakakaalala sa Allah sa buhay at sa gawa)”. 

Batay sa katuruan ng Islam, ang pinagmulan ng sangkatauhan at ang 
lahat ng lahi nito ay iisa na walang pagtatangi. Hindi pinahihintulutan 
ng Islam na magkaroon ang mga Muslim ng pagmamataas dahil sa 


Qur’an 4;1 
Iniulat ni Ahmad 


21 



kanilang pinagmulan (angkan) o dahil sa katayuang panlipunan at sa 
pagkakaroon ng ari-arian at ng iba pang tulad nito. Ang Propeta ng 
Allah {M) ay nagsabi: 

“Ang Makapangyarihang Allah ay pinawi ang gawaing 
pangmamataas na ito, na palasak (na kaugalian) bago dumating 
ang Islam, nang ang karamihan ay mapagmalaki ng dahil sa 
kanilang pinagmulang lipi. (Ngunit) lahat ng tao ay nagmula kay 

30 

Adan at si Adan ay nilikha (lamang) mala sa alabok (lupa).” 

Karagdagan nito hind! pinahintulutan ng Islam ang lahat ng uri ng 
pagtatangi. Noong una, ang mga Hudyo at Kristiyano ay isinaalang- 
alang na mataas ang kanilang lahi. Batay dito, ang Allah (^) ay 
nagpahayag ng katotohanan tungkol sa kanila katulad ng pahayag ng 
Banal na Qur’an: 

“Ang mga Hudyo at Kristiyano ay (kapwa) nagsasabi: “Kami ang 
mga anak ng Allah at Kanyang minamahal”. Sabihin, ‘kung gayon 
bakit kayo ay Kanyang pinarurusahan sa inyong mga kasalanan?’ 
Hindi! kayo ay mga tao lamang, at Kanyang pinatatawad ang 
sinomang Kanyang maibigan at pinarurusahan Niya ang sinomang 
Kanyang naisin. At ang Allah ang nag-aangkin ng kapamahalaan 
sa kalangitan at kalupaan at lahat ng nasa pagitan nito at sa Kanya 
ang pagbabalik (ng lahat). 

Iniulat din ng isang kasamahan ng Propeta ng Allah (M) na si Abu 
Tharr (4®) na nagsabi sa kanyang maitim na alipin ng ganito; ‘O anak 
ng maitim na babae...’; hanggang makarating ang pangyayaring ito 
kay Propeta Muhammad (^) at pinagsabihan kaagad-agad si Abu 
Tharr (4a) ng ganito: 

“Iniinsulto mo ba siya ng dahil sa kanyang maitim na Ina? Tunay 
na mayroong ka pang kaugalian na nagmula pa noong panahon ng 
kamangmangan (Jahiliyah)! Napakasakit ng sinabi mo! 
Napakasakit ng sinabi mo! Hindi matatagpuan ang kabutihan o 
kagalingan nang dahil lamang sa siya ay anak ng isang maputing 
babae higit kaysa doon sa anak ng isang maitim na babae, kundi 


Iniulat ni Abu Dawoud 
Qur’an 5;18 


22 



matatagpuan ito sa gawang kabanalan at kabutihan at pagka- 
makatu wiran 

Nang marinig ni Abu Tharr (4®) ang puna ng Propeta ng Allah (^), 
ibinaba niya ang kanyang ulo sa lupa upang ipaapak sa maitim na paa 
ng kanyang alipin, bagama’t hind! ipinagawa ng Propeta (^) na gawin 
ito. Mnalungkot at pinagsisihan ni Abu Tharr (4®) at nais niyang 
magkaroon ng aral kaya niya ipinapaapak ang kanyang ulo (sa lupa) 
upang hind! na maulit pa ang kasalanang ito sa darating na araw. 

Gayon din, ang lahat ng tao ay pantay-pantay sa itinakdang ibat- 
ibang uri ng pagsamba; ang mayaman, ang mahirap, ang namumuno, 
ang manggagawa, ang mga puti, itim ay pantay lahat sa paningin ng 
Allah sa larangan ng pagsamba sa Islam. Ang mga naitakdang 
kautusan at ang mga ipinagbabawal sa Islam ay ipinatutupad sa lahat 
na walang kinikilingan. Ang Makapangyarihang Allah ay nagsabi; 

“Sinoman ang nagsikhay ng kabutihan, ito ay upang sa 
kapakinabangan ng kanyang sariling kaluluwa; at sinoman ang 
nagsikhay ng kasamaan, ito ay laban sa kanyang sariling kaluluwa: 
at ang iyong Panginoon ay hindi kailanman naging di- 
makatarungan sa Kanyang mga alipin.”^^. 

Ang pagkakaiba ng bawat tao sa paningin ng Allah (^) ay batay sa 
kanilang kabanalan, kabaitan at sa pagsunod at pagtalima sa mga 
Kautusan ng Allah (3fe). Ang Makapangyarihang Allah ay nagpahayag 
batay sa Banal na Qur’an: 

“O Sangkatauhan! Nilikha Namin kayo mula sa isang pares ng 
lalaki at babae, at ginawa Namin kayo na maraming bansa at mga 
tribo upang magkakila-kilala ang bawat isa sa inyo (at hindi upang 
hamakin ang bawat isa). Katotohanan ang pinakamarangal sa inyo 
sa paningin ng Allah ay yaong sumasampalataya na may Taqwa 
(ang may takot sa Allah at gumagawa ng lahat ng uri ng kabutihan 
na ipinag-uutos sa kanya). Katotohanan ang Allah ay tigib ng 
Kaalaman at lubos na Nakababatid sa lahat ng bagay. 


Ahmad 
Qur’an 41:46 
Qur’an 49:13 


23 



Ang lahat ng tao ay pantay sa Batas ng Islam. Ang kaparusahan, 
paghatol at ang paglilitis ng naaayon sa batas ay para sa lahat ng uri 
ng tao na walang pagkiling. Walang partikular na uri ng paghahatol o 
kaparusahan para sa mga ilang uri lamang. Lahat ay pantay na saklaw 
ng kapangyarihan ng Batas Islamiko. Wala ring isang uri ng tao ang 
magiging ligtas sa sakop ng Islamikong Batas. Si Aesha ay nag-ulat 
na ang mga ‘Korishites’ ay nangabalisa nang malaman nila na ang 
isang babaing "MakhzoomV ay nagnakaw at ang Propeta ng Allah (^) 
ay nais ipatupad ang kaparusahan ng pagputol ng kamay nito. Ang 
mga 'Korishites’ ay nag-usap at napagkasunduan nilang kausapin ang 
pinakamamahal na anak ng kasama ng Propeta ng Allah (^) na si 
Osamah bin Zaid (4a). Kaya si Osamah (4a) ay nakiusap sa Propeta ng 
Allah {M) tungkol sa babaing Makhzoomi. Nang marinig ang salita ni 
Osamah (4a), ang sabi ng Propeta ng Allah (^); ‘O, Osamah! 
nakipagkita ka ba upang mamagitan sa itinakdang kaparusahan ng 
Allah, (ang pagputol ng kamay). Ang Propeta (^) ay tumayo 
pagkatapos nakipag-usap kay Osamah (4®) at nagbigay-aral: 

‘‘O Sangkatauhan! Bago pa man kayo, ang mga naunang bansa ay 
nangapinsala (nawasak) dahil sa katotohanan na hung ang mga 
may impluwensiya (mayayaman) ang nakagawa ng kasalanan (i.e.: 
nagnakaw), pinapalaya nila na hindi nilalapatan ng kaparusahan, 
ngunit kung ang mahirap at mahihinang tao ang nakagawa ng 
kasalanan (i.e.: nagnakaw) ay iginagawad kaagad ang 
pangunahing kaparusahan. Sa Ngalan ng Allah, kung si Fatimah, 
na anak ni Muhammad ay nagnakaw (na ang halaga ay sakop ng 
pangunahing kaparusahan) ay puputulin ko ang kanyang kamay.” 

35 


Lahat ng mamamayan ng isang bansa ay may karapatan na 
makinabang sa mga yamang kalikasan, at kailangan na ang lahat ay 
pantay sa ganitong karapatan. Ito ay nangangahulugan na lahat ng tao 
ay pantay-pantay na makakakuha ng kani-kanilang bahagi sa 
Islamikong pampublikong kayamanan. Datapwa’t, hindi 
magkakatulad ang kanilang tungkulin at gawain (para sa bayan). Ang 
unang Khalifa, si Abu Bakr (4®) ay namahagi ng pantay-pantay na 


Bukhari at Muslim 


24 



handog para sa mga Muslim. Ang mga ibang tao ay magkakaiba sa 
kanilang haka-haka tungkol dito sa ipinamahaging handog at sila ay 
nangatuwiran, ‘O Khalifa ng Propeta napuna namin na iyong 
ipinagkaloob at ipinamahagi ang mga handog ng pantay-pantay sa 
mga tao. Ngunit ang mga ibang tao ay nakagawa ng higit na 
kagalingan kaysa sa iba. Hangad naming bigyan ninyo sila ng 
natatanging handog (ang mga taong gumawa ng nakahihigit).’ Si 
Abu Bakr (^) ay sumagot: “Papaano ko masasabi at isasaalang- 
alang ang kagalingan at pribilehiyo ng mga sinasabi ninyong mga 
tao? Ang aking ipinamahagi ay mga panggugol at sustento. Ang 
pagbibigay ng pantay-pantay na panustos sa mga tao ay mas mabuti 
kaysa bigyan ng higit ang mga iba. At ang mga gumagawa ng higit 
at labis para sa Ngalan ng Islam, ang kanilang gantimpala ay 
nakalaan mula sa Allah. At ang makamundong kayamanan ay 
naririto para sa mabubuti at masasamang tao. Ang ipinamahagi ko 

36 

ay hindi gantimpala ng kanilang labis napaglilingkod.” 

Ang bawat miyembro ng Islamikong pamayanan ay may karapatan 
sa pambansang kayamanan kabilang na rito ang mga kayamanan sa 
lupa, katulad ng mga ginto, pilak, diyamante, langis at iba pang 
mahahalagang hiyas at mga metal. Ang Islamikong pamahalaan ay 
dapat gumawa ng makalayuning hakbangin upang makatiyak ng 
pagkakataong magkaroon ang lahat ng kanyang mamamayan ng 
hanap-buhay at magamit ang mga likas na yaman ng bayan para sa 
kaunlaran at kabutihan ng mga mamamayan. Walang dapat 
magkaroon ng karapatan na masarili o umabuso para sa kanilang 
personal na kapakinabangan sa mga yamang pambansa. Ang Allah 
(5fe) ay nagsabi batay sa Banal na Qur’an: 

“Siya (ang Allah) ang lumikha sa mundo na maaari ninyong 
pamahalaan, kaya tahakin ang Kanyang daan at malugod ninyong 
tamasahin ang kabuhayang ipinagkaloob; ngunit sa Kanya ang 
inyong Muling Pagkabuhay. ” 

Ipinahayag ng Islam na ang lahat ay pantay sa kahalagahan ng tao. 
Ang pagkakaiba ay makikilala batay sa kabutihang nagawa para sa 


Tingnan, Abu Yala, “alpAhkahm al-Sultaniyah” (Sultanic Rules), p.222 
Qur’an 67:15 


25 



pamayanan o komunidad. Karagdagan pa dito, pinapahalagahan ng 
Islam ang mga mabubuting gawain para sa relihiyon sa pamayanan na 
naidudulot ng bawat isa. Ngunit ang Islam ay nag-uutos na bigyan ng 
katumbas na kabayaran ang mga mabubuting gawa at nararapat ding 
bayaran ang mga iba batay sa kanilang pinagsumikapang gawain. Ang 
Allah {M) ay nagsabi batay sa Banal na Qur’an: 

“At para sa lahat ay may antas na naayon sa kanilang ginawa. At 
ang inyong Panginoon ang nakakaalam ng kanilang ginawa. 


Qur’an 6:132 


26 



Ang Islam at ang Pangunahing Kinakailangan 

Dapat nating matanto na ang Islam ay dumating upang bigyang 
kaganapan ang mga naunang relihiyon at pananampalataya sa mundo. 
Sa katunayan, si Propeta Muhammad bin Abdullah (^) ay ganap na 
isinakatuparan ang mga layunin ng mga naunang mga Propeta. Ang 
Propeta ng Allah (^) ay nagsabi: 

“Ang kahalintulad ko at ng mga Propetang nauna sa akin ay 
katulad ng isang tao na nagtayo ng isang magandang tirahan. Ang 
bahay na ito ay lubos na maganda, maringal at kahanga-hanga, 
maliban sa isang tipak ng bato (bricks) sa isang sulok na hindi 
nailagay. Ang mga tao ay humahanga sa bahay ngunit sila ay 
nagugulat kung bakit hindi ikinabit ng may-ari ang isang tipak ng 
bato na kulang. Ako ang isang tipak na batong nawawala. Ako ang 

39 

panghuling Propeta (para sa Sangkatauhan).” 

Mauunawaan natin na ang Islam ay naglaan ng mga pangunahing 
pangangailangan para sa tao at pinagtibay ang mga sumusunod: 

■ Ang Pangangalaga sa Dakilang Relihiyon 

Basahin natin ang mga sumusunod na talata sa Banal na Qur’an: 

“At makipaglaban kayo para sa landas ng Allah sa kanila na 
umuusig sa inyo. Datapwa’t huwag kayong lumabag sa hangganan, 
sapagkat ang Allah ay hindi nagmamahal sa mga nagmamalabis 
(sa pagsuway). 

Ipinag-utos ng Allah (3fe) ang Jihad, ang pakikibaka o 
pakikipaglaban dahil sa Kanyang Landas na may marangal na 
gantimpala at ito ay pinaniniwalaan at tinutupad ng mga Muslim. Sa 
katotohanan, ang Jihad ay itinuturing na isang umbok (sa likod) ng 
kamelyo, ang pinakamataas at mahalagang bahagi ng kamelyo para sa 
mga Muslim. Ang pakikipaglaban at pagpupunyagi para sa landas ng 
Allah (5fe) ay ibinabantayog ng may pagtatangi ng mga matatapat na 
mananampalatayang Muslim sa mundong ito. Ito ay itinuturing ng 


Sahih Al-Bukhari at Tirmidhi 
Qur’an 2:190 


27 



may higit na pitagan kasabay ng may ganap at tamang kaalaman sa 
pinaka layunin nito. Sa katunayan, ang Jihad ay tinanggap at mahusay 
na naitatag at sadyang nalalaman na rin ito ng mga ibang 
pananampalataya at ng ibang bansa noong una pa. Datapwa’t (alam 
natin) na ang mabuti at masama ay lagi nang nangyayari sa lahat ng 
pamayanan sa buong mundo at ng buong kasaysayan. Samakatuwid, 
ang Jihad ay naitakda upang pumigil sa mga malulupit at mapaniil na 
namumuno. Ito ay ipinahayag at ipinapatupad bilang alituntunin ng 
buhay. 

Ang Jihad ay ipinatutupad din upang pigilin at ituwid ang mga taong 
sumasamba sa ibang nilikha at mga diyos-diyosan at nagpanukala ng 
katotohanan sa pagsamba sa nag-iisang Tagapaglikha lamang- Ang 
Allah Siya ang Allah (^) na walang anak at walang katambal sa 
Kanyang pagiging Makapangyarihang Diyos. Ipinakikilala rin ang 
pagsasagawa ng Jihad sa mga tao upang alisin ang lahat ng bagay na 
labag sa batas na nangyayari at ang Islam ay nagpanukala ng 
kapayapaan, katarungan, tiwasay at tahimik na pamumuhay - bilang 
pamamaraan ng buhay. Ang pagpapakilala sa Islam ay hindi para sa 
mga Arabo o mga Muslim lamang, kundi para sa kapakanan ng mga 
tao sa buong mundo, sapagkat ang Islam ay walang Heograpiyang 
(Geography) hangganan. Ang Islam ay mensahe para sa buong 
sangkatauhan at ito ay may malawak na kautusan para sa 
kagandahang asal. Ang Islam ay nagtatag ng prinsipiyong 
pangkatarungan, pagkapantay-pantay (walang kinikilingan), 
kasarinlan (kalayaan), pang kaunlaran at pagka matapat sa kapwa sa 
buong mundo. 

Sa kabilang dako, ang Jihad ay hindi tumutuligsa at walang 
pamimilit sa mga tao ng laban sa kanilang kalooban upang tanggapin 
ang Islam, kundi ito ay isang paraan ng pagpapalaganap sa pagsamba 
sa Nag-iisang Diyos at sa pagtataguyod ng Batas ng Pagkapantay- 
pantay at katarungan. Ang pinakamahalagang layunin ng Jihad ay ang 
magbigay ng mensahe sa mga tao at nasa kanilang mga sarili ang 
pagpapasiya kung tatanggapin ang Islam bilang pamamaraan ng 
kanilang buhay. Ang Allah (5fe) ay nagsabi batay sa Banal na Qur’an: 


28 



“Walang sapilitan sa pananampalataya, ang katotohanan ay 
mangingibabaw laban sa kamalian. Sinoman ang tumalikod 
(umiwas) sa Taghut (pagsamba sa mga diyos-diyosan, idolo, imahen 
at ano mang bagay na sinasamba maliban sa Allah) at manalig sa 
Allah ay nakatangan ng tunay na mapagkakatiwalaang hawakan na 
hindi masisira. Ang Allah ang Nakakarinig at nakakabatid sa lahat 
ng bagay. 

Ang panutong prinsipiyo (directive) na nag-uugnay sa pamahalaan 
at sa mga tao ay ang kapayapaan. Magkagayon din, ang Allah (^) ay 
naglahad ng mga alituntunin tungkol sa Jihad sa Islam para sa 
natatanging layunin. Mayroong pagkakaiba ang katawagan Jihad at 
digmaan. Ang Jihad, katulad ng paliwanag sa itaas at sa kaalaman sa 
Islam, ay hindi katulad ng tinatawag na banal na digmaan (Holy War), 
higit sa lahat ito ay marangal na pakikipaglaban upang pawiin ang di 
makatarungang gawain at ipagtanggol ang batas laban sa mga kaaway 
ng Allah (5i) at sa mga mapang-api at walang pananampalataya sa 
Kanya. 

Ang Digmaan, sa kabilang dako, ay mga pakikibaka para sa 
kanilang personal na kapakinabangan at ang pagkamkam ng mga 
lupain, mga likas na kayamanan at para sa politikal na adhikain. Sa 
Islam, ibinabantayog at tinatawag ang Jihad sa tatlong kadahilanan: 

1) Ang pagtatanggol sa buhay, mga ari-arian at sa pangangalaga 
sa hangganan ng bansa (national boundaries). 

Ang pagkaunawa ay batay sa Salita ng Allah (^) mula sa Banal na 
Qur’an: 

“At makipaglaban kayo para sa landas ng Allah, sa kanila na 
umuusig sa inyo, datapwat huwag kayong lumabag sa hangganan, 
sapagkat ang Allah ay hindi nagmamahal sa mga nagmamalabis (sa 
pagsuway).”^^ 

2) Ang pagtatanggol at pagpapanatili ng mga karapatan ng 
mga inaapi. 


Qur’an 2:256 
Qur’an 2:190 


29 



Ang konseptong ito ay batay sa talata ng Banal na Qur’an: 

“At ano ba ang humahadlang sa inyo, na kayo ay hindi 
nakikipaglaban para sa landas ng Allah, at sila na mahihina, ang 
mga pinakikitunguhan ng mga masasama at inaalipusta sa Upon ng 
mga kalalakihan, kababaihan at mga bata na ang pagsusumamo ay: 
Aming Panginoon! Iligtas Ninyo kami sa bay ang ito na ang mga tao 
ay mapang-api, Inyong ipagkaloob sa amin mala sa Inyo ang isang 
tagapagtanggol, at Inyong ipagkaloob sa amin mula sa Inyo ang 
isang makakatulong at isang makapangangalaga. 

3) Ang Pagtatanggol sa Pananampalataya at Relihiyon 

Ang tagapagtanggol ay nararapat magkaroon ng malinis na layunin 
na para lamang sa Allah (^), at dapat maunawaan na ang paglahok sa 
Jihad ay walang di-makatarungan hangarin o pagpapasiya. Ang mga 
nagtatanggol ay dapat matanto na ang pagsali nila ay upang 
ipalaganap at ibantayog ang Salita ng Allah (5fe). Ang konseptong ito 
ay batay sa Banal na Qur’an: 

“At makipaglaban kayo hanggang mapawi ang Fitna (kawalan ng 
pananalig at pagsamba sa Allah), hanggang mapawi ang gulo at 
maw ala ang pang-aapi at manumbalik ang pagsamba at ang 
pananampalataya ng lahat ng tao at sa lahat ng lugar ay maging 
tanging sa Allah lamang. Datapwa^t kung sila ay titigil, katiyakan 
na ang Allah ay Siyang Ganap na nakakakita sa kanilang mga 

• yy44 

ginagawa. 

Karagdagan dito, kung ang mga kaaway ng Islam ay nagsitigil sa 
pakikipaglaban at nakipagkasundo sa katahimikan, ang mga Muslim 
na nakikipaglaban ay dapat ding tumigil. Sa katunayan, magiging 
labag sa batas ang patuloy na pakikipaglaban ng mga Muslim kung 
tumigil na ang mga kalaban at nakipagkasundo para sa katiwasayan. 

Ang konseptong ito ay batay sa Banal na Qur’an: 

“Magkagayon kung sila ay lumayo sa inyo at sila ay hindi na 
lumaban, at (sa halip ay) naghandog sa inyo (ng tiyak) na 


Qur’an 4;75 
Qur’an 8:39 


30 



kapayapaan, sa pagkakataong ito ang Allah ay hindi nagbukas ng 
daan para sa inyo (upang makipaglaban) laban sa kanila/’^^ 

Bukod dito, lahat ng uri ng digmaan na ang layunin ay kamkamin at 
kupkupin ang mga lupain, at maghiganti na ang nagiging bunga ay 
malaking kapinsalaan, ay hindi pinahihintulutan ng Islam. Kahit na 
ang Islam ay nagpahintulot ng pakikipaglaban, ito ay sa lehitimong 
dahilan at ito ay nag-ulat ng mga alituntunin sa pakikipaglaban. 
Ipinagbabawal ng Islam na pumatay ng kahit sino. Ngunit ito ay nag- 
uutos na pumatay laban sa mga sundalo at mga tumutuligsa o 
nanlulupig na mga kalaban. Sa kabila nito, hindi pinapahintulot na 
pumatay ng mga matatanda, bata, mga babae, mga may sakit at ang 
mga kawani ng pagamutan at ang mga hermitanyo na nasa mga liblib 
na pook at sumasamba sa Allah (M) lamang sa kanilang pansariling 
pamamaraan. Karagdagan pa dito, hindi pinapahintulutan ng Islam 
ang pumatay ng mga hayupan (lahat ng uri ng mga hayop) na pag-aari 
ng mga kalaban. Ipinagbabawal din ng Islam ang manira ng mga 
bahay ng mga tao, at bawal ding lagyan ng lason ang kanilang 
pinagkukuhanan ng inumin tulad ng mga ilog, lawa, bukal at mga 
balon ng mga kalaban. Ipinagbabawal ang pumatay ng mga sugatan 
na kalaban sa digmaan at bawal din ang tumugis ng mga tumatakbo 
ng palayong mga kalaban. Ang konseptong ito ay batay sa Banal na 
Qur’an: 

“Datapwa’t inyong hanapin (sa pamamagitan ng inyong 
kayamanan) na ipinagkaloob sa inyo ng Allah, ang Tahanan ng 
Kabilang Buhay, at gayun din huwag ninyong kaligtaan ang inyong 
bahagi na pinahintulutang kasiyahan sa mundong ito. Ngunit 
magsigawa kayo ng kabutihan, kung paano rin namang naging 
mabuti ang Allah sa inyo at huwag kayong maghanap (ng 
pagkakataon) na makapagkalat ng kasamaan sa kalupaan. 
Katotohanan na ang Allah ay hindi nagmamahal sa mga Mufsidun 
(mga mapaggawa ng mga kabuktutan, mapang-api, tampalasan at 
iba pa). 

Ito ay batay din sa salita ng Propeta ng Allah (^): 


Qur’an 4;90 
Qur’an 28:77 


31 



“(Ipagtanggol) Makipaglaban sa landas ng Allah at (ibantayog) ang 
Kanyang Pangalan laban sa mga taong walang pananampalataya 
sa Kanya. Makipaglaban datapwa’t huwag sumira sa kasunduan, 
huwag putulin (ang bahagi ng katawan) ng mga patay na kalaban 
at huwagpumatay ng sanggol.” 

Ang iniulat na ito ay batay rin sa pagpapatupad, direksiyon at mga 
tagubilin ng unang Khalifa, si Abu Bakr (4®), sa kanyang mga 
pinunong sundalo nang ang mga ito ay maglunsad ng Jihad. Ang sabi 
niya: 

“Pakinggan at tumalima sa mga sampung tagubilin at kautusan. 1) 
Huwag magtaksil kaninoman (na inyong pinangakuan). 2) Huwag 
kayong magnakaw sa mga labing-yaman ng digmaan. 3) Huwag 
magtaksil sa inyong pinagkasunduang kapayapaan ng mga 
kalaban. 4) Huwag pagputul-putulin ang mga patay (bangkay) ng 
mga kaaway. 5) Huwag pumatay ng sanggol at mga bata, at mga 
matatanda (lalaki at babae) at huwag pumatay ng mga kababaihan. 
6) Huwag manira at manunog ng mga pananim na punong datiles 
at mga halamanan at huwag pumutol at manira ng mga punong 
kahoy na nagbubunga. 7) Huwag pumatay ng mga babaeng tupa at 
baka o kamelyo maliban sa inyong pangangailangan (sa pagkain). 

8) May makikita kayong mga taong nag-iisa sa Hang na lugar 
(hermitanyo) na sumasamba sa Allah, huwag gambalain o guluhin. 

9) Mayroong kayong makikitang mga taong mag-aalok at 
magbibigay ng mga pagkain, (purihin) at sambitin ang Pangalan ng 
Allah bago kayo magsikain. 10) At tiyak na may makikita kayong 
mga taong ahit ang buhok sa bandang tuktok (gitna) na pabilog at 
iniwang mahaba ang ibang bahagi ng buhok, sila ang mga 
mandirigma ng mga kalaban, patayin ang mga ito sa Ngalan ng 
Allah.’’ 

Katulad din ng mga bilanggo ng digmaan (POW- Prisoner of War), 
sa Islamikong Jihad, sila ay hindi dapat pahirapan, hamakin o ikulong 
sa masikip na kulungan at huwag pagputul-putulin ang kanilang mga 
patay (bangkay). Ito ay batay sa Banal na Qur’an: 


Sahih Muslim 


32 



“At sila ay nagkaloob ng pagkain, dahil sa pagmamahal sa Allah, 
ang mga maralita, ang mga ulila at ang mga bilanggo ng 
digmaan... na sinasabi: ‘Kami ay nagpakain sa inyo dahil (sa 
pagmamahal namin) sa Allah, at hindi kami naghihintay ng 
anumang kabayaran o kapalit o kaya ng inyongpasasalamat”^^ 

Ang Islamikong pamahalaan ay mayroong karapatan na palayain 
ang mga bihag o bilanggo ng digmaan na may pantubos o kaya kahit 
na walang anumang katubusan o bilang kapalit ng mga Muslim na 
bihag o bilanggo ng digmaan. Ito ay batay sa salita ng Banal na 
Qur’an: 

“Samakatuwid kapag inyong makaharap sa labanan (Jihad- 
pakikibaka sa landas ng Allah) yaong mga walang 
pananampalataya, tigpasin ang kanilang mga leeg, hanggang sa 
kalaunan ang karamihan sa kanila ay inyo nang napatay o 
nasugatan, inyo silang talian ng panggapos na mahigpit (at gawing 
bihag). Sa gay on, (makaraan nito) naririto ang sandali ng 
pagpaparaya (palayain sila ng walang tubos) o patubos (ayon sa 
kapakinabangan sa Islam), hanggang ang hapdi at hilahil ng 
digmaan ay mapawi. Sa gay on, kayo ay pinag-utusan (ng Allah na 
ipagpatuloy ang pagsasagawa ng Jihad laban sa mga hindi 
sumasampalataya hanggang sa sila ay yumakap sa Islam, o kaya ay 
mapabilang sila sa Halim ng inyongpangangalaga), datapwa’t kung 
ninanais lamang ng Allah ay magagawa Niya na magapi sila (na 
wala kayo), ngunit ninanais Niya kayo at ang mga iba. At yaong 
mga nasawi dahil sa landas ng Allah ay hindi Niya hahayaang ang 
kanilang mga gawa ay mawalang say say. 

At ang mga taong nagapi, ang mga di-Muslim na naninirahan sa 
Islamikong bayan, ang kanilang pamilya (kamag-anak), ang kanilang 
kalagayan at ang kanilang ari-arian ay kailangan ang pangangalaga. 
Walang sinoman ang may karapatang kumamkam sa kanilang mga 
kayamanan at mga pag-aari. Walang sinuman ang may karapatan na 
hamakin o makialam sa kanilang puri at dangal. Walang sinoman ang 
may karapatan na tuligsain sila para sa paghihiganti ng kahit na sa 


Qur’an 76:8-9 
Qur’an 47:4 


33 



anong dahilan. Karagdagan pa dito, ang mga hindi-Muslim sa bayang 
Islamiko ay dapat pakitunguhan ng mabuti, pantay at makatuwiran. 
Ang mga paniniwala at ang mga gawaing pagsamba ng mga di- 
Muslim sa pamayanang Islamiko ay dapat igalang. Ang lahat ng ito ay 
batay sa Banal na Qur’an: 

“Sila (Muslim na namumuno) hung Aming pagkakalooban ng 
kapangyarihan sa kalupaan, (sila) ay nag-uutos ng Salah 
(palagiang pagdarasal ng mataimtim), at pamamahagi ng Zakah 
(takdang tulong pangkawanggawa) at sila ay nag-aanyaya sa Al- 
Maruf (sa Kaisahan ng Allah at lahat ng ipinag-uutos ng Islam) at 
nagbabawal sa Al-Munkar (paganismo, kawalan ng 
pananampalataya at lahat ng ipinagbabawal ng Islam), at sa Allah 
nakasalalay ang kahihinatnan ng lahat ng pangyayari (ng mga 
nilalang).” 

Sa kabilang dako, ang mga di-Muslim na nakatira sa Islamikong 
pamayanan ay kinakailangan magbayad ng mababang halaga ng 
buwis na tinatawag na Jizyah. Ito ang pangunahing buwis na sinisingil 
sa mga mamamayan na hindi tumatangkilik sa Islam at nais manatili 
sa kanilang dating relihiyon o pananampalataya na naninirahan sa 
Islamikong bayan. Ang pangunahing buwis ay may tatlong uri; ito ay 
ang mga sumusunod: 

1. Ang buwis mula sa mga mayayaman na ang kabuuang halaga ay 
katumbas ng apatnaput-walong (48) Dirhams^^ sa loob ng isang 
taon. 

2. Ang buwis mula sa mga mamamayan na may kainamang 
pamumuhay (middle class) na ang kabuuang halaga ay katumbas 
ng dalawamput-apat (24) na Dirhams sa loob ng isang taon. 

3. Ang buwis na mula sa mga manggagawa, katulad ng mga 
karpintero, tubero, at iba pa na nagkakahalaga ng labing- 
dalawang (12) Dirhams sa loob ng isang taon. 


Qur’an 22:41 

Ang Dirham ay isang lumang pilak na barya o sinsilyo na may bigat na 2.28 
gramo. Ang pangalang Dirham ay ginagamit pa ng mga ibang bayan ng mga 
Islamiko o Arabong pamayanan datapwa’t hindi na kasing halaga ng lumang barya. 

34 



Ang pangunahing buwis ay sinisingil sa mga di-Muslim na 
naninirahan sa Islamikong pamayanan bilang pagbabayad sa kanilang 
proteksyon sa buhay at karagdagang pangangalaga sa kanilang mga 
ari-arian at mga kayamanan. Karagdagan pa rito, ang mga di-Muslim 
ay magtatamasa ng pantay na karapatang tinatamasa ng mga Muslim. 
Ito ay ipinahayag ng isang Muslim na pinuno na si Heneral Khalid bin 
Walid (4a) noong siya ay lumagda ng kasunduan sa mga di-Muslim na 
naninirahan sa Islamikong pamahalaan at sinabi niya na: 

“Ibinibigay ko ang aking matapat na pakikipagkasunduan para sa 
inyong pangangalaga dahil sa pagbabayad ninyo ng buwis. Rung 

52 

walang pangangalaga ay hindi kayo nararapat magbayad. ” 

Samantala, ang buwis ay hindi pinaiiral sa lahat ng di-Muslim na 
naninirahan sa Islamikong pamayanan. Katulad ng mga mahihirap, 
mga bata, babae, mga bulag, hermitanyo at sa mga may kapansanan (o 
mga pinanganak na inutil). Manapa’y ang Islamikong pamahalaan ay 
nagbibigay ng buong pagkalinga sa mga taong nabanggit at 
binibigyan pa sila ng kaukulang panggastos. Sa katotohanan, ang 
panatang kasunduan na nilagdaan ni Heneral Khalid bin Waleed (4®) 
sa mga di-Muslim na naninirahan sa bayan na tinatawag na Heerah sa 
Iraq na nasa ilalim ng pamamahala ng Muslim ay nagsasaad ng 
ganito: 

‘‘Sinoman ang kabilang sa mga matatanda, mga naging inutil na 
manggagawa, ipinanganak na lumpo o ang mga naluging dating 
mayayaman, lahat ng mga ito ay nararapat na bigyan ng 
kawanggawa mula sa kanilang mga relihiyosong kasamahan, lahat 
ng mga nabanggit na tao ay hindi dapat magbayad ng buwis. 
Karagdagan dito, ang mga nasabing tao at ang kani-kanilang 
pamilya ay dapat bigyan ng kaukulang panggastos mula sa ‘Kaban 
ng Bayan.” 

Bukod dito, ang ikalawang Khalifa, si Omar bin Al-Khattab ( ) ay 
napadaan minsan (at nakita niya) ang isang matandang Hudyo na 
namamalimos sa mga tao. Si Omar (4a) ay nagtanong sa taong ito at 


Balathuree, Ang Kasaysayan 
Abu Yousuf, Al-Kharaj, p. 144 


35 



napag-alaman niya na ang Hudyong ito ay di-Muslim na naninirahan 
sa (Islamikong) kanilang bayan. At sinabi ni Omar ( 4 ®); “Hindi kami 
naging makatarungan sa iyo! Noong bata ka at may kakayahan, 
nagbabayad ka nang buwis at ngayong tumanda ka na ay 
pinabayaan ka na namin!” Dinala ni Omar (4®) ang matandang 
Hudyo sa kanilang pamamahay at binigyan siya ng mga pagkain at 
damit na mayroon siya. Pagkatapos noon, tinawag niya ang Ingat 
Yaman at inutusan nito at nagsabing; ‘Subaybayan at sikapin mong 
malaman ang kalagayan ng mga katulad niyang mga tao. 
Pagkalooban sila ng sapat na tulong para sa kanila at ng kanilang 
buong mag-anak mula sa ‘Kaban ng Bayan\ 

Ang Allah (^) ay nagsabi sa Banal na Qur’an: 

“Ang As-Sadaqat (ito ay nangangahulugan ng katungkulang 
kawanggawa, gay a ng Zakah) ay para lamang sa mga Fuqara (mga 
mahihirap na hindi nagpapalimos) at sa mga Masakin (sa mga 
mahihirap na nagpapalimos)...”^^ 

Ang Pangangalaga sa Katawan 

Ang buhay ng tao ay napakahalaga sa Islam. Ang mga tao ay 
nangangailangan ng pangangalaga, pag-iingatan at karapatan. Sa 
ganitong layunin, ang Islam ay nagpanukala ng kaukulang parusa at 
pagganti o pagpaparusa sa mga taong nanakit ng kapwa tao. Kaya, 
ang Islam ay nag-uutos na patayin din ang mga nagtangkang pumatay 
sa walang kasalanang tao. Datapwa’t, ang hindi sinasadyang pagpatay 
ay may bukod na kahatulan. Ang ganitong pangyayari, ang pamilya o 
ang mga tagapagmana ng namatay ay bibigyan ng ‘Diyyah’ (Blood 
Money) o salaping kabayaran sa napatay. Kaalinsabay nito, ang 
(atonement) pagsisisi o pagbabayad-sala ay isinasagawa sa 
pamamagitan ng pagpapalaya ng alipin at kung ito ay hindi magawa, 
ang pag-aayuno (fasting) ng sunod-sunod na dalawang buwan ay 
dapat gawin. Ang lahat ng parusa ay itinakda upang mapangalagaan 
ang kaluluwa ng tao. Walang sinoman ang may karapatan na 
makialam sa buhay ng sinoman, sa kanyang pag-aari dahil sa 
lehitimong katuwiran. Lahat ng mapang-abuso o mapaniil na tao ay 


Qur’an 9:60 


36 



kinakailangang bigyan ng babala laban sa mga di-makatuwirang 
pagpatay, pamiminsala, panliligalig o panggugulo sa Islamikong 
pamayanan. Karagdagan pa rito, kahit na ang may tangka o balak 
pumatay ay nakaaalam din na siya ay hahatulan ng kamatayan bilang 
kabayaran sa kanyang pagpatay. Kung ang kabayaran sa krimen ay 
hindi katulad ng krimen na ginawa at kung hindi pantay ang igagawad 
na kaparusahan sa krimeng ginawa, ang tao ay hindi mag-iingat na 
gumawa ng kabuktutan na nais niyang gawin. Ito ang alituntunin na 
inilahad ng Islam. Ang Allah (3fe) ay nagsabi batay sa Banal na 
Qur’an: 

“Sa Batas ng pagkapantay-pantay (Al-Qisas), mayroong (kaligtasan 
ng) buhay sa inyo, O mga taong nakauunawa; upang kayo ay 
magkaroon ng sarilingpagpipigil.”^^ 

Ang Islam ay hindi nagtatapos sa pagpapairal ng kaparusahan sa 
mga gumagawa ng krimen. Manapa’y, isinasaalang-alang na ang mga 
makasalanan ay makatatanggap pa ng panibagong kaparusahan sa 
Kabilang Buhay. At ang parusa roon ay ang Matinding Foot ng Allah 
(>3fe) na karagdagang parusa na mas masidhi kaysa sa kaparusahan dito 
sa mundo. Ang Allah (3fe) ay nagsabi batay sa Banal na Qur’an: 

“At sinoman ang pumatay na sinasadya sa isang mananampalataya, 
ang kanyang kabayaran ay Impiyerno, upang manahan doon, at 
ang Foot at Sumpa ng Allah ay nasa kanya, at ang masakit na 
kaparusahan ay inihandapara sa kanya.” 

At tungkol sa buhay ng tao, ang Islam ay naglapat ng mga partikular 
na alituntunin para sa lahat. Ang mga tungkuling ito ay ang mga 
sumusunod: 

■ Hindi pag-aari ng tao ang kanyang kaluluwa at katawan, ngunit ito 
ay ipinagkatiwala sa kanya ng panandalian lamang. Samakatuwid, 
ang tao ay walang karapatan na saktan o gawan ng masama na 
sinasadya ang kanyang katawan. Ang buhay ng tao ay iniaalay 
lamang para sa landas ng Allah (3fe). Samakatuwid, ipinagbabawal 


Qur’an 2:179 
Qur’an 4:93 


37 



ng Islam ang pagpapakamatay o kahit na anong uri na maging 
sanhi dito. Ang Allah (5i) ay nagsabi batay sa Banal na Qur’an: 

“O kayong mananampalataya! Huwag ninyong lustayin ang 
inyong ari-arian sa inyong sarili ng walang kabuluhan, ngunit 
hayaang magkaroon ng pakikipagkalakalan sa Upon ninyo sa 
pamamagitan ng pinagkaisang kasunduan, at huwag ninyong 
patayin at wasakin ang inyong sarili (o huwag magpatayan sa 
isa’t-isa). Katotohanan, ang Allah sa inyo ay 
pinakamaawain 

■ Dapat panatilihin ng tao ang tamang pagkain para sa kanyang 
kalusugan na kinakailangan upang makapamuhay ng maayos. 
Samakatuwid, ang tao ay kailangan huwag alisan ng karapatan 
para sa mga pinahintulutang mga pagkain, inumin, pag-aasawa at 
tamang pangangalaga sa sarili. Ang Allah (M) ay nagsabi batay 
sa Banal na Qur’an: 

“Ipahayag (O Muhammad)! Sino ang nagbabawal sa 
magandang (kaloob) na iginawad ng Allah sa Kanyang mga 
alipin, at ng At-Tayyibat (lahat ng uri ng mga pinahintulutang 
bagay at pagkain - Halal) na dalisay at malinis? Ipahayag o 
sabihin, ang mga ito, sa buhay sa mundong ito, ay para sa mga 
sumasampalataya, (at) tanging para sa kanila sa araw ng 
Muling Pagkabuhay. Sa ganito Namin ipinapaliwanag ang Ayat 
(mga batas Islamiko) sa masusing paraan para sa mga taong 
may kaalaman.” 

Sa katotohanan, ang Allah (^) ay nagbigay puna sa kanyang 
Propeta (M) nang pagkaitan ang sarili na kumain ng pulut-pukyutan 
(honey) para sa ikasisiya ng isa niyang asawa. Ang Allah (^) ay 
nagsabi batay sa Banal na Qur’an: 

“O Propeta! Bakit mo pinagkaitan ang iyong sarili sa (mga bagay 
na) ginawang malinis at pinahintulutan ng Allah para sa iyo. Para 


Qur’an 4:29 
Qur’an 7:32 


38 



ba sa ikasisiya ng iyong mga asawa? At ang Allah ay 
mapagpatawad at maawain. ” 

Ganoon pa man, inaasahang ang tao ay hindi maging isang kuripot o 
kaya ay maluho. Sa pamamalakad ng Islam, kailangang maging 
katamtaman (hindi lumalabis) sa lahat ng bagay. Sa Islam, binigyang 
karapatan ang tao para magtamasa sa mga masaganang bagay na 
ibinigay ng Allah (3i) ngunit dapat ay alinsunod sa batas at sa paraang 
katamtaman. Ang katamtaman ay pinakamagandang paraan tungo sa 
mga ganitong bagay. Ang katamtaman ay ipinapatupad na may 
saklaw na hangganan at batay sa balangkas na itinatag at pinaiiral ng 
Islam. Ang Allah (Jfe) ay nagsabi batay sa Banal na Qur’an: 

“O, mga Anak ni Adan! Magsuot kayo ng maayos at malilinis na 
damit sa lahat ng oras at lugar ng pagdarasal, at kumain at 
uminom, datapwa’t huwag maging maluho, katiyakan ang Allah ay 
hindi malugod sa mga maluluho. ” 

Hindi pinahihintulot ng Islam na pabayaan ang pangangatawan 
kundi dapat ay makuha ang nararapat para sa magandang 
pamumuhay. Ang pagkamalungkutin ay hindi tinatanggap at hindi 
pinapahintulot ng Islam. Ang tao ay hindi rin dapat pahirapan ang 
kanyang sarili, kahit na ito ay isang uri ng pagsamba sa Allah (5fe). 
Ang Makapangyarihang Allah ay nagsabi batay sa Banal na Qur’an: 

“Walang sinomang tao ang binigyan ng Allah ng pasanin na hindi 
niya kayang dalhin. Ito ay nagtatamasa ng bawat kabutihan na 
kanyang pinagsumikapan at magdurusa rin naman sa bawat 
masama na kanyangpinagtangkaan. 

Bukod dito, iniulat ni Anas bin Malik (4®) na nagsabi: ‘Tatlong tao 
ang dumating sa bahay ng Propeta (^). Nagtanong tungkol sa mga 
kaugalian at kung gaano ang pagsasagawa nito ng pagsamba habang 
nasa pamamahay. Nang makuha nila ang inpormasyong nais nilang 
malaman, nanliit sila sa nalaman nila [sa pagsambang ginagawa ng 
Propeta {M) sa kanyang pamamahay]. Nasabi nila sa isa’t isa. 


Qur’an 66:1 
Qur’an 7:31 
Qur’an 2:286 


39 



napakaliit ng ating nagagawa kung ihahambing sa mga gawa ng 
Propeta (^). Ang Allah (^) ay pinatawad na ang mga kasalanan ng 
Propeta (^), at pinatawad na pati ang lahat ng mga nakaraan at mga 
darating pang mga kasalanan. Dahil dito, ang tatlong tao ay 
nagkasundo at sumumpa na gumawa ng high na pagsamba; nasabi ng 
isa, ‘Hindi ako matutulog sa gabi at ako ay tatayo at gugugulin ko 
ang buong gabi sa pagdarasaV. Nagsalita ang pangalawa, ‘Mula 
ngayon (hanggang ako ay mamatay) ay hindi ako titigil sa pag- 
aayuno. Mag-aayuno ako sa buong buhay ko (sa pagsamba sa 
Allah’. At ang pangatlo ay nagpahayag; ‘Para sa akin, hindi ako 
magpapakasal sa babae sa buong buhay ko (hindi 
makikipagugnayan sa buong buhay, manapay maging malinis sa 
pagsamba sa Allah’. Habang si Anas (4a) ay nagpapatuloy, dumating 
ang Propeta ng Allah (M) at kanyang narinig ang lahat ng sinabi ng 
tatlong panauhin, at tinanong niya kung sila ang nagsabi na ganito at 
ganito... Ang tatlo ay sumagot ng pasang-ayon, at sinabi ng Propeta 
ng Allah (^) sa kanila; 

“Kung pag-uusapan ang tungkol sa akin, ako ang 
pinakamatatakutin sa Allah at pinakamaingat sa pagsasagawa ng 
pagsamba. Datapwa’t, ako ay naghahandog paminsan minsan ng 
pagdarasal sa gabi at ako tin ay natutulog. Ako ay nag-aayuno sa 
mga Hang araw at humihinto sa pag-aayuno sa mga ibang araw (sa 
labas ng buwan ng Ramadan, buwan ng pag-aayuno) at ako ay nag- 
asawa. Kung sinoman ang lumihis sa aking ‘Sunnah’, siya ay hindi 
kabilang sa akin (sapananampalataya).”^^ 

Ang Pangangalaga ng Kaisipan 

Sa tawag ng tungkulin at sa pagsasagawa ng gawaing pang 
relihiyon, ang pag-iisip ng tao ang siyang nagbabalikat at dito 
nakasalalay ang pananagutan. Samakatuwid, ipinagbabawal ng Islam 
ang lahat ng nakakasamang inumin, gamot, nakalalasing at 
nakalalango at lahat ng may masamang bunga sa isip. Ang salitang 
“Khamar” sa wikang Arabic ay kinabibilangan ng lahat ng uri ng 
inumin na nakalalango o nakalalasing na sumisira sa kalinawan ng 
pag-iisip mula sa paggawa ng maayos. Ang “Khamar” ay kinikilala ng 


Bukhari at Muslim, Al-lulu Wal-Mrjan 


40 



Islam bilang pinaka-ugat ng lahat ng kasamaan sapagkat ito ay 
nagbibigay ng masamang bunga sa mga gumagamit nito. Kaya ang 
Islam ay nagpanukala ng mabigat na parusa sa mga taong umiinom o 
gumagamit nito. Samakatuwid, kung ang utak ay pinangangalagaan sa 
maayos at magandang pakiramdam, ang kalusugan ay mananatili, ang 
kayamanan ay maayos na mapangangalagaan at ang lahat ng bagay na 
pinangangalagaan ay magiging maayos. Lahat ng nakakasirang bagay 
ay mula at bunga ng mga inuming nakakalasing, nakalalango at 
nakasisira ng pag-iisip. Ang Allah (^) ay nagsabi batay sa Banal na 
Qur’an: 

“O kayong mananampalataya! Ang “Khamar” at (lahat ng uri ng 
inuming nakalalasing, nakalalango at nakakasira ng katinuan ng 
isip), ang Sugal, ang Al Anzab at Al Azlam (mga palaso sa 
paghahanap ng kapalaran) ay kasuklam-suklam na gawain ni 
Satanas. Kaya’t (mahigpit) na talikdan (ang lahat ng gayong 
kasuklam-suklam na bagay) upang kayo ay maging matagumpay. Si 
Satanas ay naghahangad lamang na pasiglahin ang pagkagalit at 
pagkamuhi sa pagitan ninyo sa pamamagitan ng mga bagay na 
nakakalasing at pagsusugal, at humahadlang sa inyo sa pag-aala- 
ala sa Allah at sa pagdarasal. Kaya nga, hindi ba kayo 
magsisitigil?” 

Sa katunayan, ang Islam ay nagpapataw ng mahigpit na patakaran 
upang pigilin ang alkohol sa lugar ng Islamikong pamayanan sa lalong 
madaling panahon. Hindi pinahihintulot ng Islam ang paggawa ng 
mga inuming may alkohol at ang kinikita sa pagtitinda ng alak. 
Karagdagan pa dito, ang Islam ay nagbabawal sa pagtataguyod ng 
ganitong inuming may alkohol, kahit na ang nagtitinda ay hindi 
umiinom o gumagamit nito. Ang pagbabawal na ito ay batay sa 
Hadith ng Propeta ng Allah (^): 

‘‘Ang alak ay isinumpa, ang umiinom at nagpapakalasing ay 
isinumpa, ang nagtitinda nito at ang nagsisilbi nito sa mga umiinom 
ay isinumpa, at ang bumibili ay isinumpa, at ang pumipiga ng ubas 
upang gawing alak ay isinumpa, ang magdadala sa nagtitinda ay 
isinumpa, ang nagdala (inutusan) at ang nag-utos na magdala sa 

“Qur’an 5:90-91 

41 



kanya ng alak upang uminom ay mga isinumpa at ang mga 
gumawa ng paraan at ang mga nakinabang sa pagtitinda nito ay 
isinumpa rin.” 

Ang Pangangalaga sa Dangal 

Hindi pinahihintulutan ng Islam ang anomang pakikiapid at 
pangangalunya. At ipinagbabawal din ang lahat ng uri ng gawain na 
nagiging daan para mahulog sa karumal-dumal na krimeng ito laban 
sa sarili, sa ibang tao at sa buong pamayanan. Sa pagkakataong ito, 
ang Islam ay hindi naiiba sa naunang mga dakilang relihiyon. Ngunit 
ang Islam ay pumalaot pa sa puntos ng higit pang pagpipigil nito, na 
pati ang mga mahalay na kilos o asal bilang panghihimok o pang-akit 
upang makagawa ng krimeng ito laban sa pamayanan ay 
ipinagbabawal din. Bawal ding tumingin sa mga babae o lalake na 
tinging nang-aakit o makatawag pansin sa mga ito. Karagdagan pa 
dito, ipinagbabawal din ng Islam sa mga hindi magkamag-anak na 
babae at lalaki (na maaaring maging asawa) na magsama sa ilang na 
lugar. At pinagbabawal din ng Islam ang mga may pagnanasang 
paghipo o paghawak ng magkabilang kasarian (babae at lalaki) at 
bawal din ang pagsasalamuha at pakikipaghalo ng magkabilang 
kasarian. Ang mga ito ay pumipinid sa lahat ng posibleng hantungan 
upang makagawa ng ano mang uri ng pangangalunya at pakikiapid. 
Ito ay batay sa talata ng Banal na Qur’an: 

‘‘At huwag kayong magtangkang lumapit man lang sa bawal na 
pakikipagtalik; dahil ito ay nakakahiya (Fahishah; paglampas sa 
hangganan ng pagsuway) at malaking kasalanan, at magbubunsod 
sa ibang daan (ng kasalanan)”. 

Batay din ito sa ibang talata ng Banal na Qur’an: 

“Ipahayag! Halina kayo, aking bibigkasin (sa inyo) kung ano ang 
mga ipinagbabawal ng Allah sa inyo; huwag kayong magtambal ng 
anupaman sa pagsamba sa Kanya, maging mabuti at masunurin sa 
inyong mga magulang, huwag ninyong patayin ang inyong mga 
anak dahil sa kahirapan; Kami ang nagkakaloob ng ikabubuhay 


Ibn Majah 
“Qur’an 17:32 


42 



nila at ninyo, huwag kayong lumapit sa kahiya-hiyang kasalanan 
(bawal na pakikipagtalik at iba pa), kahit na ito ay ginawa ng lantad 
o lingid, at huwag kayong pumatay ng sinomang ipinagbawal ng 
Allah, maliban kung ito ay sa makatarungang dahilan (na ay on sa 
Batas Islamiko). Ito ay kanyang ipinag-utos sa inyo upang kayo ay 
makaunawa.” 

Samakatuwid, ang Islam ay naghanda ng Pangunahing Kaparusahan 
(capital punishment) sa mga binata at dalaga na nagkasala ng 
pakikiapid. Ang Allah (^) ay nagsalita batay sa Banal na Qur’an: 

“Ang babae at ang lalaki na nagkasala ng bawal na pakikipagtalik, 
hagupitin sila ng isang daang hampas. Huwag hayaan ang aw a ay 
mangibabaw sa inyo upang pumigil sa inyo sa ganitong kaso, sa 
kaparusahan na inihatol ng Allah, kung kayo nga ay 
sumasampalataya sa Allah at sa Huling Araw. At hayaang ang 
isang pangkat ng mga sumasampalataya ay makasaksi sa kanilang 

>> 67 

parusa. 

Ang Propeta ng Allah (^) ay nagdagdag ng paliwanag sa lubhang 
kaselanan ng pagkakasala sa krimeng bawal na pakikipagtalik at 
sinabi: 

“Wala ng mas mabigat na kasalanan [sa Paningin ng Allah at sa 
Islam] sa kasalanang pagtatambal ng ibang diyos sa pagsamba sa 
Allah at wala ng mas mababa pa sa paningin ng Allah kaysa sa 
naglagay ng punlay sa maselang bahagi ng babae ng Making 
walang karapatang maglagay dito (sa bawal na pakikipagtalik).”^^ 

At sa mga may asawang lalaki at babae na nakagawa ng pakikiapid 
sa ilalim ng kani-kanilang kasal, o kaya ay sa oras ng paghihiwalay pa 
lamang ng kanilang asawa, ang kaparusahan sa taong gumawa ng 
krimeng ito ay ang batuhin sila hanggang sa mamatay. Ang pagsuri 
kung paano igawad ang Pangunahing Kaparusahan ay batay sa 
pagsasakatuparan ng mga sumusunod na patakaran: 


Qur’an 6:151 
Qur’an 24:2 
Ibn abid-Dunya 


43 



1. Ang Pag-amin (Confession): 

Ang ibig sabihin nito ay ang pag-amin ng hayagan ng dalawa, ang 
lalaki at babae, na ginawa nila ang krimeng ito sa harap ng Hukumang 
Tagahatol o Huwes. Sa ganitong kaso, sa unang sandali ng pagdulog 
at pag-ulat, ang kaparusahan ay hindi kaagad-agad ipinatutupad. Ang 
mga nagkasala ay bibigyan ng pagkakataon upang makapag-isip ng 
maigi sa kanilang pag-amin sa kasalanan. Kung sila ay nagpumilit ng 
maraming ulit ang Pangunahing Kaparusahang ay ipatutupad. 

2. Ang Pagpapatunay ng mga Saksi: 

Ibig sabihin nito ay may apat na saksi na walang kinikilingan, 
mapagkakatiwalaan, matapat at makatarungang tao na nakasaksi sa 
pakikipagtalik na ginawa ng mga nagkasala. Ang mga saksi ay 
nararapat na isalaysay ang detalye ng pakikipagtalik. Ang ganitong 
kaso ay napakadalang mangyari, dahil ginagawa ng normal na tao ang 
bawal na pakikipagtalik na palihim at sa mga puspos saradong 
kuwarto o silid at tagong lugar. Kaya ang makakita sa akto ng 
pakikiapid ay halos imposible sa normal na pagkakataon. Sa 
katunayan, sa kasaysayan ng Islam mayroon lamang dalawa o tatlong 
pangyayaring may nagsaksi sa krimeng bawal na pakikipagtalik. Ang 
mga taong nagkasala ng kalaswaan ay hayagang tinanggap ang 
krimeng pakikiapid sa dahilang nababagabag sila ng kanilang 
konsiyensya at sila ay mayroong matatag na paniniwala at takot sa 
Allah (5fe). Hinahangad nilang maparusahan dito sa mundo para 
mapangalagaan sila sa Kabilang Buhay. Datapwa’t kung ang 
pagtatalik ay hindi naganap, katulad halimbawa kung halik o 
lambingan lang ang nangyari, at ang aktual na pakikipag-ugnayan 
(intercourse) ay hindi nangyari, ang Pangulong Kaparasuhan ay hindi 
ipapatupad. 

Sa kabilang dako, ang Islam ay nagpasiyang magpataw ng 
pagpaparusa sa mga taong nagbibintang lamang na pakikiapid sa mga 
ibang tao ngunit hindi nagpapakita ng matibay na patunay o 
ebidensiya para sa kanilang paratang. Ang nagbibintang na ito ay 
malalapatan ng parusa ng hagupit ng walumpung hampas para sa 
kanyang maling bintang. Ang iniulat na ito ay batay sa Banal na 
Qur’an: 


44 



“At yaong mga nagpaparatang sa mga malilinis (birhen) na babae, 
at hindi makapagtanghal ng apat na saksi, hagupitin sila ng 
walumpung hampas, at itakwil ang kanilang pagsaksi ng lubusan, 
katotohanan sila ay mga Fasiqun (mga sinungaling, palasuway at 
mapanghimagsik sa Allah). 

Karagdagan dito, ang Islam ay nagbabawal sa mga paninirang puri 
sapagkat ito ay paglabag sa karangalan ng mga Muslim sa 
pamayanan. Ito ay batay sa talata ng Banal na Qur’an: 

“O kayong mga sumasampalataya! Huwag hayaang ang isang 
pangkat sa inyong kalalakihan ay mangutya sa ibang pangkat. 
Maaaring ang huli ay higit na mainam kaysa sa una at huwag din 
namang hayaan na ang ilan sa inyong kababaihan ay mangutya sa 
ibang kababaihan, maaaring ang huli ay higit na mainam kaysa sa 
una. Gayundin naman, huwag ninyong siraan ang bawat isa, at 
gayundin, huwag ninyong tawagin ang bawat isa sa nakakasakit na 
mga palayaw. Tunay namang masama na inyong hihiyain ang isang 
kapatid matapos na siya ay magkaroon ng Pananampalataya. At 
kung sinoman ang hindi magsisisi, katotohanan sila ang Zalimun 
(mga gumagawa ng kamalian, kabuktutan at mga buhong atbp.)” 

“O kayong sumasampalataya! Inyong iwasan ang maraming 
panghihinala, katiyakan ang Hang panghihinala (sa Hang 
katayuan) ay maaaring mga kasalanan. At huwag kayong manubok, 
gayundin huwag kayong magpamalas ng panlalait sa bawat isa sa 
talikuran. Mayroong bang isa sa inyo ang ibig kumain ng laman ng 
patay niyang kapatid? Tunay ngang kasusuklaman ninyo ito (kaya’t 
kamuhian ninyo ang panlalait sa talikuran), datapwa’t inyong 
pangambahan ang Allah, katotohanan ang Allah ang Tanging Isa 

70 

na tumatanggap ngpagsisisi, ang Pinakamaawain.” 

Ito rin ay batay sa isa pang talata sa Banal na Qur’an: 

“At sinuman ang umani ng kamalian o kasalanan, atpagkatapos ay 
ipinataw ito sa sinumang walang muwang, katotohanang binigyan 


® Qur’an 24:4 
™ Qur’an 49:11-12 


45 



niya ang kanyang sarili ng pasanin ng kasinungalingan at ng 

71 

maliwanag na kasalanan.” 

Ang Pangangalaga sa Yaman 

Ang Islam ay nangangalaga sa pansariling kayamanan at ito ay 
nagpataw ng mahigpit na pagpaparusa laban sa pagnanakaw at mga 
nagnanakaw. Ito ay ginagawa upang makatiyak ng pangangalaga ng 
mga kayamanan ng bawat mamamayan at lahat ng kanilang ari-arian. 
Kaya ang Islam ay naglapat ng Pangunahing Kaparusahang pagputol 
ng kamay sa mga taong magnakaw sa mga pag-aari ng iba. Ang 
Makapangyarihang Allah ay nagsabi batay sa Banal na Qur’an: 

“At para sa magnanakaw, lalaki man o babae, putulin ang kanilang 
mga kamay, bilang kabayaran sa kanilang ginawang krimen, isang 
kaparusahan bilang pakitang halimbawa mula sa Allah. At ang 

72 

Allah ay Dakila sa Kapangyarihan, Tigib ng Karunungan.” 

Ang pamamaraan ng pagputol ng kamay ng isang nagnakaw ay nasa 
kaayusan. Hindi ito pabigla-bigla katulad ng mga sinasabi ng mga 
ibang samahan na laban sa Islam. Ang mga batayan sa mga patakaran 
nito ay dapat masunod bago putulin ang kamay ng nagnakaw. Ang 
mga ito ay ang mga sumusunod: 

■ Ang ninakaw na bagay, salapi o mahahalagang ari-arian ay 
kailangang nasa isang masinop na lalagyan at ang magnanakaw ay 
dapat sinira o binasag niya ang kinalalagyan nitong mahalagang 
bagay na ninakaw. Samakatuwid, kung ang ninakaw na bagay ay 
nasa labas at hindi nakasinop, hindi makatuwiran na putulin ang 
kamay ng nagnakaw. Datapwat, ang nagnakaw ay mapapasa- 
ilalim din sa pagpaparusa. Ang may-ari ng ninakaw, sa ganitong 
kaso, ay maituturing bilang isang pabaya sa kanyang mahalagang 
pag-aari. 

■ Hindi kabilang dito ang pagkaing ninakaw para pangtawid gutom. 
Kung ang hangarin ng pagnanakaw ay para makakain, ang kamay 
ng magnanakaw ay hindi mapuputol. Ang iniulat na ito ay batay sa 
pangyayari noong kapanahunan ng pangalawang Khalifa na si 


Qur’an 4; 112 
Qur’an 5;38 


46 



Omar bin Al-Khattab (4®) na ang panahon noon ay taon ng Tag- 
gutom. Hindi pinairal ang pangunahing kaparusahan dahil sa 
umiiral na pangkalahatang kalagayan na tag-gutom. 

■ Ang halaga ng bagay na ninakaw ay kailangang hindi humigit 
kumulang sa halaga na itinakda ng batas para sa pagputol ng 
kamay ng nagnakaw. 

Kinakailangang bigyang-diin dito na ang Pangulong Kaparusahan 
ay hindi ipinaiiral hanggat walang maliwanag na ebidensiya at walang 
anomang pag-aalinlangan sa isip ng Huwes na Muslim. Ito ay batay sa 
salita ng Propeta ng Allah (^); 

“Dapat mapigil ang pagsasagawa ng Pangulong Kaparusahan hung 
may nakitang anumang pag-aalinlangan o dili kaya ay maaaring 
may nasilip napagkukulang sapaglilitis ang Huwes.” 

Ang Islamikong Hukumang Tagapaghatol, gayon pa man, 
samantalang pinipigil ang Pangulong Kaparusahan para sa krimeng 
nagawa, ay nagbaba ng ibang uri ng pangdisiplinang pagpapamsa. 
Ang ganitong kaparusahan ay mas mababa kaysa sa Pangulong 
Kaparusahan. Ito ay nasa pagpapasiya ng Muslim na Huwes at batay 
sa uri ng kaso at sa kalubhaan ng krimeng ginawa at sa gumawa 
mismo ng krimen at sa kanyang mga nakaraang kriminal na kaso. Ang 
pangdisiplinang kaparusahan ay maaaring pagkulong, paghampas sa 
harap ng publiko o mahigpit na pangangaral ng huwes o kaya ay ang 
pagbabayad ng multa para sa krimeng nagawa. 

Karagdagan pa dito, ipinagbabawal ng Islam ang lahat ng uri ng 
paglapastangan laban sa mga pribadong ari-arian at lupain. Ito ay 
batay sa talata ng Banal na Qur’an: 

“At huwag lustayin ang inyong mga ari-arian sa pamamagitan ng 
luho at huwag gamitin ito para sa pagsuhol sa Hukom na maaaring 
maglayon ng mating pag-iimbot at paglustay sa ari-arian ng ibang 
tao.”^^ 


” Qur’an 2:188 


47 



Samakatuwid, ang nagkasala sa kasong pagnanakaw ay 
mapaparusahan ng kaukulang parusa sa Araw ng Paghuhukom. Ito ay 
batay sa pag-ulat ng Propeta ng Allah (^): 

“Kung sino man ang naghangad ng hindi makatarungan sa mga 
salapi o kayamanan ng ibang Muslim na wala siyang karapatan, 
nasa matinding galit ang Allah sa pagkakataon (o oras) ng kanyang 
pagharap sa Allah. ” 

Ito ay batay din sa isa pang salita ng Propeta ng Allah (^) 

“Kung sino man ang umagaw o nag-angkin sa gadangkal na haba 
ng lupa (ng ibang Muslim), parurusahan ng Allah ang naniil na ito 
sa Araw ng Paghuhukom at paliligiran siya ng pitong mundo (sa 

75 

kanyang leeg). ” 

Karagdagan dito, iniuutos ng Islam na ang naniil o nagnakaw ay 
kailangang maibalik niya ang halaga ng kanyang ninakaw na pag-aari 
ng ibang Muslim o kaya ay dapat pilitin na bayaran niya ng sapat na 
halaga ang kanyang mga ninakaw. At ang nagnakaw sa ganitong 
pagkakataon ay kailangang mapamsahan ng paghampas, batay sa 
pasiya ng Huwes na Muslim. Datapwa’t binibigyan ng pagkakataon 
ng Islam ang may-ari ng kayamanan na pangalagaan ang kanyang 
pag-aari kahit ito ay humantong sa pagpatay niya sa aktong 
pagnanakaw nito. At kung napatay niya ang magnanakaw nang dahil 
sa kanyang pagtatanggol, siya ay hindi mananagot. At kung napatay 
siya ng magnanakaw dahilan sa pagtatanggol ng kanyang mga pag- 
aari, siya ay maituturing na isang martir. Ito ay batay sa salita ng 
Propeta ng Allah (^): 

“Sinoman ang namatay dahil sa pagtatanggol niya sa kanyang mga 
kayamanan (pag-aari), siya ay katiyakang isang Martir”^^ 

Ang Pangangalaga sa mga Anak 

Ang Islam ay nagbigay ng natatanging pansin sa pagpaparami at 
pangangalaga ng lipi (ng tao) sa mundo. Ang lahi ng tao ay 


74 

75 

76 


Mosnad Ahmad 
Ibid 

Bukhari 


48 



pinagkalooban ng pagtataguyod at pangangalaga sa buong daigdig at 
ng paglalarawan ng banal na karunungan upang tumayo bilang 
katiwala (Khalifa) ng Makapangyarihang Allah sa mundong ito. 
Samakatuwid, ang pagbabawal o pagpapahinto sa pagpaparami ng 
mga lipi ng tao, sa kahit na anong paraan, ay hind! umaalinsunod sa 
Batas ng Islam. Ang Makapangyarihang Allah ay nagsabi batay sa 
Banal na Qur’an; 

“At hung siya ay tumalikod (mula sa iyo O Muhammad), ang 
kanyang gawain sa lupain ay maghasik ng kasamaan mula rito at 
pinsalain ang mga pananim at hayupan at (katotohanan) hindi 

77 

minamahal ng Allah ang mapaggawa ng kasamaan. ” 

Ang Islam, halimbawa, ay hindi pinapahintulutan ang pagpapalaglag 
ng sanggol kung mayroon ng high na apat na buwan sa pagbubuntis 
ang babae. Sapagkat pinaniniwalaan ng mga Muslim na ito ay 
magkakaroon na ng kaluluwa sa sinapupunan sa ika-apat na buwan ng 
pagdadalantao. Ngunit kung may inaasahang mangyayaring masama 
sa pagbubuntis o sa panganganak ng babae, maaari niyang ipalaglag 
ang namumuong (fetus). Ito ay batay sa salita ng Propeta ng Allah 

“...Ang silmilya (fetus) ay mangyaring mabuo bilang isang hugis 
ng punlay sa loob ng apatnapung araw (ng pagbubuntis). 
Pagkaraan ay mangyaring isang namuong dugo na nakabitin sa 
sinapupunan (ng ina) sa loob ulit ng apatnapung araw. Ang 
sumunod dito, ito ay magiging isang laman sa loob ulit ng 
apatnapung araw. At pagkatapos ipapadala ang Anghel para ihinga 
ang kaluluwa para dito. Bukod pa rito, inutusan ang Anghel na 
isulat ang apat na bagay (tungkol sa magiging buhay ng similya) na 
magiging kahihinatnan niya; ang kanyang magiging kapalaran sa 
panustos (pre-determined provision), isusulat ang kanyang mga 
gawain (deeds), kung Hang taon siyang mabubuhay sa mundo at 
kung siya ay magiging matagumpay o hindi (sa Kabilang Buhay).” 

78 


" Qur’an 2:205 
Bukhari 


49 



Sa katunayan, itinuturing ng Islam na isang pinaghandaang pagpatay 
kung ang buntis na ina ay magpapalaglag (abortion) sa bilang ng apat 
na buwan (pagkatapos na ihinga ang kaluluwa sa similya). Ang 
ganitong uri ng pagpatay ay nararapat na bigyan ng kaparusahan ang 
mga magulang. 

Marami ang naiulat ng Propeta ng Allah (^) tungkol sa normal na 
pagpaparami ng tao at pangangalaga ng lahi (ng tao) sa mundo. At 
sinabi niya: 

“Mag-asawa at magpakasal sa isang mapagmahal, mabait at 
palaanakin, dahil ipagmamalaki ko ito para sa inyo pagdating ng 

79 

Araw ng Paghuhukom. ” 

Ang Pangangalaga sa Lahi (Angkan) 

Binibigyan ng kahalagahan ng Islam ang pinagmulan ng angkan at 
ng pamilya. Ang pinagmulan ng pamilya ang siyang batayan at haligi 
ng pamayanan. Upang mapangalagaan ang pamilya laban sa 
pagkabuwag at sa pagkahiwa-hiwalay, ang Islam ay nagbigay ng 
mabuting pangangalaga para sa kapakanan ng pamilya bilang isang 
mahalagang bahagi ng pamayanan. Ang angkan ay isa sa mahalagang 
ugnayan ng pamilya. Ang isang kamag-anak ay dapat na makikilala 
ang karapatan ng kanyang kamag-anak at kaalinsabay nito, 
ipinagkakaloob ang kaukulang karapatan sa naturang kamag-anak sa 
paraang mahusay. Ang Allah (3i) ay nagbigay ng katiyakang 
alituntunin at regulasyon upang patatagin ang haligi ng pagkamag- 
anakan ng bawat miyembro ng isang pamilya. Karagdagan pa nito, 
pinangangalagaan ng Islam ang pamilya laban sa lahat ng mga 
ugnayan na maaaring maging daan upang magkaroon ng suliranin na 
maaaring maging sanhi ng paghihiwalay. Ang labis o hayag na 
ugnayan na walang hangganan sa mga kamag-anakan (na maaaring 
magkapangasawahan) ay maaaring magiging daan ng suliraning 
pampamilya at panlipunan. Ang ganitong hayag o bukas na ugnayan 
ay maaaring maging daan tungo sa mga ipinagbabawal ng uri ng 
pagpapakasal halimbawa na ang incest marriage o maaaring maging 


Abu Daoud 


50 



dahilan ng pagkait ng pamana para sa isang tao na may karapatan sa 
pamana. Ang Propeta ng Allah (^) ay nagsabi: 

“Sinomang babae ang nagsinungaling sa pag-ako ng anak ng 
kanilang pamilya at sinabing tunay na anak ng kanyang asawa, siya 
ay hindi matatawag na mananampalataya sa Allah. Karagdagan pa 
dito, hindi pahihintulutan ng Allah ang babae na makapasok sa 
Paraiso. Gayundin sa isang lalaki na nagsinungaling at itinanggi 
niya ang kanyang anak, habang tinitingnan niya ito (at nalalaman 
niyang ito ay anak niya), maglalagay ang Allah ng isang harang sa 
kanilang pagitan (at hindi Niya papayagang makita Siya ng taong 
ito). Dagdag pa rito, hihiyain ng Allah sa harap ng buong 
sangkatauhan (sa Araw ng Paghuhukom) ang taong nagpahayag 
ng kasinungalingan.” 

Noong kapanahunan ng Jahiliyah (kamangmangan) bago dumating 
ang Islam, ang alituntuning pang-pamilya ay hindi maganda at wala sa 
tamang kaayusan. At ang Islam ay nagpanukala ng mga tiyak na 
kasagutan para sa pagbabago. Pinuksa nitong lahat ang mga dating 
masasamang gawain at ang pang-aabuso sa tungkulin. Ang mga 
sumusunod ay mga ibang ipinagbabawal ng Islam: 

■ Ang Pag-ampon ng Bata: 

Hindi pinapahintulot ng Islam ang pag-ampon ng bata na hindi 
kamag-anak o kadugo ng lalaki. Dahil ang apelyido ng ama na nais 
umampon sa bata ang siyang gagamitin niya at magkakaroon siya ng 
karapatan sa lahat ng pribilehiyo na ibinibigay sa tunay na anak. Ito 
ay batay sa talata ng Banal na Qur’an: 

“Ang Allah ay hindi naglagay sa kaninomang lalaki ng dalawang 
puso sa kanyang dibdib, gayun din naman hindi Niya ginawa ang 
inyong asawang babae na inyong dinidiborsiyo sa pamamagitan ng 
Zihar , na (maging) inyong tunay na ina, at hindi tin Niya ginawa 
ang inyong mga ampon na lalaki (na maging) inyong mga tunay na 


*** Abu Dawoud at Nasaiee 

** Zihar ay ang bukang bibig na pagsasalita sa asawang (babae) na; ‘Pinapahayag 
kong ikaw ay bawal sa akin at ikaw ay katulad ng likod ng aking ina, (samakatuwid, 
ikaw ay hindi nararapat sipingin)’. Ito ay pinagbabawal na gawain noong bago pa 
dumating ang Islam, pre-Islamic (Jahiliyyah) na pamayanan. 


51 



anak. Ito ay isa lamang bukang bibig o sinasambit ng inyong mga 
bibig. Datapwa’t ang Allah ay nagsasabi ng katotohanan (sa inyo) 
at Siya ang nagtuturo ng (tamang) landas.” 

“Tawagin ninyo sila sa pangalan ng kanilang (tunay) na ama, ito ay 
higit na makatarungan sa Paningin ng Allah. Datapwa’t kung hindi 
ninyo alam ang pangalan ng kanilang ama, (kung gayon ay sila) ay 
inyong kapatid sa pananampalataya o inyong mga (Manias ) 
kaibigan. Datapwa’t hindi ninyo ito kasalanan kung kayo ay 
nagkamali rito, (ang higit na) mahalaga ay ang sa loobin ng inyong 
puso, at ang Allah ang lagi ng Nagpapatawad, ang 

83 

Pinakamaawain. ” 

■ Ang Pagtanggap sa Bata bilang Anak (lalaki o babae) 

Kailangan ang hayagang pagpapahayag ng ama na ang bata ay tunay 
nga niyang anak upang ito ay mapabilang sa kanilang angkan. Hindi 
tinatanggap ng Islam ang pagtawag sa anak ng isang tao na wala itong 
hayagang pagtanggap bilang kanyang anak, dahil ang pagtawag dito 
(na anak) ay makakasira sa ugnayan ng mag-asawa at ng kanilang 
pamilya (kung hindi siya tunay na anak). Karagdagan dito, ang 
walang pakundangang pagtawag (ng anak) ay magbibigay ng 
karapatan sa lalaki na kahit na anong sabihin sa babae (kahit hindi 
siya ang asawa ng ina ng bata). At ang babae (na posibleng siya ang 
asawa) ay magiging paksa ng mga di magandang usap-usapan at 
maaari siyang pagbintangan ng hindi kanais-nais. Ito ay makakasira sa 
kanyang dangal at puri na maaari siyang akusahan na nakipagtalik sa 
ibang lalaki. Bukod pa dito, ang maling paratang ng lalaki ay 
magbibigay ng di-pagkakaunawaan sa lahat ng mga anak. At ang 
pagsasama ng hindi tunay na anak sa mga tunay na anak ay 
makakasira sa angkan ng naturang pamilya. Samakatuwid, ang Islam 
ay itinatalaga ang isang batang tunay na anak sa kasal na tawaging 


Ito ay katawagan noong bago pa dumating ang Islam (pre-Islamic, Jahiliyyah, 
pamayanan) na itinatawag sa isang tao o grupo ng tao na sumuko bilang matapat na 
tagasunod ng isang tribo o angkan, bagama’t hindi sila kamag-anak, para sa 
kapakanan at pagbibigay nila ng tulong. Ang mga taong ito ay walang karapatan 
gaya ng mga orihinal na miyembro ng tribo o angkan. 

“ Qur’an 33:4-5 


52 



anak ng ama na walang pagtanggi o pagpapatunay. Ang kaugaliang 
ito ay batay sa salita ng Propeta ng Allah (^): 

“Ang ipinanganak na bata (bilang anak sa lehitimong kasal) ay 
para sa kanyang ama.” 

Ang di-pangkaraniwan sa alituntuning ito ay kung napatunayan ng 
walang pagsala, na ang babae ay nagtaksil sa asawa at siya ay buntis 
sa ibang lalaki maliban sa kanyang tunay na asawa. Sa pagkakataong 
ito, may partikular na regulasyon o pagpapasiya ang Huwes ukol dito. 
Maibibigay ang mga alituntuning ito sa ibang pagkakataon. 

■ Ang “Khal’a” o Ang Pagtanggi: 

Sa pagkakataon na natuklasan ng ama na hindi sa kanya ang mga 
ibang anak na ipinapalagay na sa kanya kung kaya pagkatapos na 
kanyang pagtanggi sa mga batang hindi niya anak, kailangang 
magiging lubos siyang malayo sa kanila. Ibig sabihin nito, kung ang 
itinanggi niyang anak ay isang babae, hindi niya dapat makaharap ito 
o makahalubilo at makasama sa paglalakbay o makapisan sa bahay. 

■ Ang Pagpapalit ng Apelyido ng Babae pagkatapos ng 
Kasai: 

Sang-ayon sa hukumang lupon ng taga-hatol sa Islam, ang Muslim 
na babae, pagkatapos ng kasal, ay mananatiling gamit niya ang 
kanyang apelyido. Batay sa turo at batas ng Islam, bawal na gamitin 
ng babae ang apelyido ng kanyang asawa pagkatapos ng kasal. Kung 
masusing pag-aralan ang tungkol dito, mauunawaan na malaki ang 
pagpapahalaga sa dignidad, karangalan at respetong ipinagkaloob na 
kalayaan sa babae ng Islam. Ang pagsasakatuparan nito ay bilang 
pangangalaga sa makatarungang karapatan at pagkapantay-pantay ng 
lalaki at babaeng Muslim dahilan sa pagpapanatili at paggamit ng 
kani-kanilang pangalan. Minamabuti ito kaysa gamitin ng babae ang 
pangalan ng lalaki pagkatapos ng kasalan. 


Abu Daoud 


53 



■ Ang Pangangalaga at Paggalang ng Karapatan sa 
mga Mahihina at mga may Kapansanang Mamamayan: 

Binibigyan ng pagpapahalaga ang mga taong matatanda na 
miyembro ng Islamikong pamahalaan, iginagalang at iginagawad ang 
lahat ng posibleng maitutulong sa kanila. At sinoman ang nagtalaga 
ng buhay sa paglilingkod para sa pamahalaan at bansa dapat siyang 
parangalan at igalang. Gayundin ang mga taong may kapansanan, 
bilang pagsubok sa kanila ng Allah (5fe) ay dapat ding ibigay ang 
paggalang sa kanila. Ito ay minarapat ng Allah, ang Pinakamaalam, 
upang subukin ang kanilang pagiging matiyaga at pagkamatiisin at 
ang iba namang makakakita sa kanila ay magkakaroon ng 
pasasalamant sa magandang biyaya at pangangatawan na walang 
kapansanan. Ang inilahad na ito ay batay sa salita ng Propeta ng 
Allah (M)'- 

“Hindi siya maituturing na isang Muslim yaong hindi nagpapakita 

oc 

ng awa sa mga bata at hindi gumagalang sa mga matatanda.” 

Ang kaugaliang ito ay batay din sa Hadith ng Propeta ng Allah (^): 

“Ang pagbibigay galang at pitagan ng kabataan sa mga matatanda 
ay pagbibigay din ng Makapangyarihang Allah ng galang at 
karangalan sa kanyang pagtanda. Ang Allah ay gagawa ng paraan 
upang kalugdan siya (ang isang mapitagan) ng mga tao sa kanyang 
pagtanda na lubhang kailangan niya. ” 

Tungkol sa mga walang kakayahang ulila na nangangailangan ng 
tulong at kalinga, ang Makapangyarihang Allah ay nagsabi batay sa 
Banal na Qur’an: 

“Samakatuwid huwag pakitunguhan ang ulila ng may kalupitan.” 

87 

At sinabi rin ng Allah (3i) batay sa Banal na Qur’an: 

“At huwag kayong lumapit (nang may pag-iimbot) sa ari-arian ng 
mga ulila maliban na ito ay inyong paunlarin, hanggang sapitin 
niya ang tamang gulang at lakas. At inyong tuparin (ang bawat) 


Abu Dawoud at Tirmidhi 

Tirmidhi 

Qur’an 93:9 


54 



kasunduan. Katotohanan, ang kasunduan ay tatanungin (Sa Araw 
ng Pagbabayad).”^^ 

Karagdagan pa rito, ang Allah (3fe) ay nagsabi rin batay sa Banal na 
Qur’an: 

“Ang umaangkin ng mga ari-arian ng mga ulila ng walang 
katarungan ay kumakain ng apoy sa kanilang tiyan, hindi 

89 

magtatagal, sila ay magdurusa sa naglalagablab na Apoy!” 

Ganoon pa man, itinalaga ng Allah (M) ang pangangalaga ng 
karapatan ng mga inosenteng bata laban sa mga magulang nito na 
maaaring gumawa ng hindi maganda o pagpapatayin sanhi ng 
kahirapan at malaking kamangmangan. Ang Allah (M) ay nagsalita 
batay sa Banal na Qur’an: 

“Ipahayag! Halina kayo, aking bibigkasin (sa inyo) kung ano ang 
mga ipinagbabawal ng Allah sa inyo; huwag kayong magtambal ng 
anupaman sa pagsamba sa Kanya, maging mabuti at masunurin sa 
inyong mga magulang, huwag ninyong patayin ang inyong mga 
anak dahil sa kahirapan; Kami ang nagkakaloob ng ikabubuhay 
nila at ninyo, huwag kayong lumapit sa kahiya-hiyang kasalanan 
(bawal na pakikipagtalik at iba pa), kahit na ito ay ginawa ng lantad 
o lingid, at huwag kayong pumatay ng sinomang ipinagbawal ng 
Allah, maliban kung ito ay sa makatarungang dahilan (na ay on sa 
Batas Islamiko). Ito ay kanyang ipinag-utos sa inyo upang kayo ay 
makaunawa. ” 

Sa pagpapaliwanag na ito, makikita natin kung paano ang 
pangangalaga sa mga mahihina, mga mangmang at mga mahihirap na 
tao sa pamayanan ng Islam. 

■ Ang Pangangalaga at ang Kaligtasan ng mga 
Pambansang Likas na Yaman: 

Lahat ng mga nakatago, nakabaon at nakalaan sa pambansang likas 
na kayamanan ay pag-aari ng publiko. Ito ay pagpapahiwatig na 
walang sinoman, tuwirang makakagamit sa mga ito sa nais niyang 
pamamaraan, manapay ang kinikitang nagmumula sa mga ito ay 


** Qur’an 17:34 
Qur’an 4:10 
Qur’an 6:151 

55 



inilalagak sa Ingat-Yaman ng Islamikong pamayanan. Ang taga Ingat- 
yaman ay siyang magpapaabot ng mga salaping babayaran para sa 
mamamayan. Ang mga likas na kayamanan ay hindi maaaring ariin ng 
mga tao o ng mga partikular na grupo o uri ng tao para sa kanilang 
naturang sariling kabutihan. Ang mga likas na kayamanan ay pag- 
aaring kayamanan para sa kapakinabangan at kapakanan ng publiko. 
At magiging kasunduang pananagutan ng lahat ng mga mamamayan 
sa Islamikong pamayanan ang pagbantay sa mga nanghihimasok sa 
mga ito (mga likas na kayamanan) at ipagbigay alam sa mga may 
kapangyarihan upang manatili ang kaayusan at kaligtasan. 
Ipinagbabawal ang pagsasamantala sa mga ito batay sa Alituntunin at 
Prinsipiyo ng Islam. Ang Allah (^) ay nagsabi batay sa Banal na 
Qur’an: 

“At huwag gumawa ng kasamaan at katiwalian sa (balat ng) 
lupa. 

At ang naiulat sa itaas ay batay din sa salita ng Propeta ng Allah 

“Ang mga tao ay magkakaisa sa tatlong bagay. Ang mga ito ay; 
tubig, pagpapastol sa damuhan at sa apoy (panggatong)”^^ 


Qur’an 2:60 
Abu Daoud 


56 



Ang Publiko at Pribadong Karapatan sa Islam 

Pinagsisikapan ng Islam na mapatatag ang ugnayan ng mga 
mamamayan sa Islamikong pamayanan. Unang itinakda ng Islam ang 
karapatan ng mga malalapit na miyembro ng pamilya. Lahat ng mga 
magkakamag-anak ay mayroong karapatan sa bawat isa. Ang 
kahalagahan at ang kabuluhanan ay batay sa antas ng relasyon. Ang 
Allah (M) ay nagsabi batay sa Banal na Qur’an: 

“O Sangkatauhan! Maging mapitagan at masunurin kayo sa inyong 
Panginoon na lumikha sa inyo mula sa isang tao (Adan) at mala sa 
kanya ay nilikha Niya ang kanyang asawa (Eba), at mula sa 
kanilang dalawa ay nilikha Niya ang maraming lalaki at babae. 
Matakot sa Allah, mula sa Kanya ay nanggaling ang inyong 
magkaugnay na karapatan at (huwag putulin ang ugnayan) ng mga 
sinapupunan (na nagluwal sa inyo) sapagkat katiyakan na ang 
Allah ay lagi nang nagmamasid sa inyo.”^^ 

Karagdagan pa, ang pangkaraniwang ugnayan ay hindi rin 
kinakaligtaan ng Islam. Ang iba’t-ibang ugnayan ng mga tao ang 
siyang bumubuo bilang lipunan, na siyang nagbubuklod sa mga tao 
upang maging malapit ang bawat isa sa pamayanan. Ang pagkakalayo 
ng mga tao ay dapat magkaroon ng ugnayan upang maging daan ng 
pagkakaisa at pagpapahalaga sa bawat isa. Kaya itinalaga ng Islam 
ang mga batayan para sa mapayapang pamayanan. Ang Allah (5fe) ay 
nagsabi batay sa Banal na Qur’an: 

“Sila (Muslim na namumuno) kung Aming pagkakalooban ng 
kapangyarihan sa kalupaan, (sila) ay nag-uutos ng Salah 
(palagiang pagdarasal ng mataimtim), at pamamahagi ng Zakah 
(takdang tulong pangkawanggawa) at sila ay nag-aanyaya sa Al- 
Maruf (sa Kaisahan ng Allah at lahat ng ipinag-uutos ng Islam) at 
nagbabawal sa Al-Munkar (paganismo, kawalan ng 
pananampalataya at lahat ng ipinagbabawal ng Islam), at sa Allah 
nakasalalay ang kahihinatnan ng lahat ng pangyayari (ng mga 
nilalang).” 


Qur’an 4:1 
Qur’an 22:41 

57 



Ang uri ng pagpapatibay sa ugnayan ng bawat isa ay batay din sa 
salita ng Propeta ng Allah (^): 

“Ang halimbawa ng mga mananampalataya sa pag-ibig, 
pagmamahal, pagtutulungan at pagdadamayan ay katulad ng isang 
katawan. Rung ang isang bahagi ng katawan ay may pananakit, ito 
ay nararamdaman ng buong katawan.” 

Samakatuwid, may mga itinalagang karapatang pampubliko at 
pampribado (pansarili) sa Islamikong pamayanan. Ang mga 
sumusunod ay ang mga pinakamahalagang bagay; 

1. Ang Mga Karapatan Ng Makapangyarihang Allah (^) 

Ang mga pangunahing mga karapatan ng tao sa Allah (3fe) ay ang 
Sambahin Siya ng Ganap at Lubos at wagas. Ang Allah (3i) ay hindi 
dapat bigyan ng anumang pagtatambal o pag-uugnay sa pagiging 
Diyos at walang dapat iugnay na anak sa Kanya (5fe). Wala Siyang 
kahati o kasalo sa pagiging Diyos. Ang lahat ay kanyang nilikha at 
Siya ang Tanging Nag-iisang Tagapaglikha. Ang tao ay dapat 
magpahayag ng pagsaksi sa katotohanan. Ang tao ay dapat 
magpahayag ng panunumpa at pagsaksi na walang ibang diyos na 
dapat sambahin maliban sa Allah (3fe). Ang pagpapahayag at pagsaksi 
nito ay nangangailangan ng mga sumusunod na patakaran: 

■ Ganap na Pananampalataya, Pananalig, at Paniniwala 

Dapat isuko ng tao ang kanyang buong pagkatao at kaisipan sa 
pananampalataya, pananalig at paniniwala sa Allah (^). Nararapat 
niyang ipahayag ng may katapatan at buong puso ang pagtanggap na 
walang ibang diyos maliban sa Allah (3fe). Siya, bilang Diyos, ay 
walang kasama, katulong o anak o maging anupaman. Sa Allah (3fe) 
ang pagmamay-ari ng lahat ng nasa kalangitan at ng kalupaan at mga 
bagay na nasa pagitan ng mga ito. 

“Dapat na malaman na walang ibang diyos maliban sa Allah at 
humingi ng kapatawaran para sa inyong mga kakulangan at para 
sa mga lalaki at babaeng may paniniwala: sapagkat ang Allah ay 


Sahih Bukhari at Sahih Muslim 


58 



nakababatid kung paano kayo kumilos at kung paano kayo 
mamahay sa inyong mga tahanan. ” 

■ Ang Tanging Pagsamba at Tuwirang Pagdalangin 

Ang ganap na pagsamba ay para lamang sa Allah, ang Panginoon ng 
lahat ng nilikha. Bukod sa Kanya ay wala ng iba pang dapat sambahin 
tuwiran man o hindi tuwiran. Lahat ng pananalita, gawa, kilos at 
natatagong layunin ay nararapat na umaalinsunod sa anumang ipinag- 
uutos o itinakda ng Allah (^). Lahat ng gawain ay nararapat na 
ginagawa para sa kasiyahan ng Allah (Jfe). Ang Makapangyarihang 
Allah ay nagsabi: 

“Ang inyong Panginoon ay nagsabi: ‘Dumalangin sa Akin; Aking 
kayong diringgin (ang inyong dalangin): ngunit silang 
mapagmataas (di sumusunod) upang maglingkod sa Akin, 
katiyakang kanilang matatagpuan ang sarili sa Impiyerno, ng may 

97 

kahihiyan. ” 

Isang halimbawa ng pagsamba ay ang pagsasagawa ng itinakdang 
pagdarasal (salah). Ang isa sa bunga ng pagsasagawa at 
pagsasakatuparan ng naturang pagdarasal ay upang mag-anyaya sa 
paggawa ng mga kabutihan at pigilin ang mga gawaing makasalanan. 
Ang Allah (^) ay nagsabi batay sa pahayag ng Banal na Qur’an: 

“Bigkasin kung ano ang ipinahayag mula sa Aklat (Qur’an) sa 
pamamagitan ng inspirasyon sa iyo, at magsagawa ng palagiang 
pagdarasal; sapagkat ang pagdarasal ay pumipigil mula sa mga 
nakahihiya at di makatarungang gawa; at ang pagbibigay ala-ala sa 
Allah ay pinakadakilang (bagay sa buhay) na walang alinlangan. 

98 

At nababatid ng Allah ang inyong mga gawain. ” 

Ang pagbabayad ng Zakah, ang itinakdang kawanggawa sa mga 
kapuspalad at mahihirap ay ginagawang malinis at wagas ang sarili. 
Inilalayo ang tao mula sa karamutan at kasakiman. Ang taong 
nagbibigay ng kawanggawa ay nagiging mapagbigay at maalalahanin 


Qur’an 47:19 
Qur’an 40:60 
Qur’an 29:45 


59 



sa kapwa lalo sa mga mahihirap at dukha. Ang Allah (M) ay nagsabi 
batay sa Banal na Qur’an: 

“Yaong gumugugol ng kanilang mga yaman para sa karagdagang 
paglilinis at pagiging wagas ng sarili, at sa kanilang isipan ay 
walang inaasahang kapalit mula sa mga pinagbigyan, isang 
gantimpala mula sa Allah ang nakalaang kapalit nito. Ngunit (sila 
na nagkakawanggawa) ay naghahangad lamang upang masilayan 
ang mukha ng kanilang Panginoong Kataas-taasan” 

Ang pag-aayuno ay nagtuturo sa tao na maging matiisin at pinipigil 
ang sarili laban sa mga masamang pagnanasa at mga tukso. Ito ay 
nagbibigay ng mabuting pagdidisiplina at nagbibigay kakayahan sa 
tao upang madama nito ang diwa ng kabanalan at pagiging maka- 
diyos, isang konsepto na mahirap bigyan ng katugunan at ilarawan. 
Mula sa Banal na Qur’an, ang Allah {M) ay nagsabi: 

“O kayong mananampalataya! Ang pag-aayuno ay ipinag-utos sa 
inyo katulad ng pag-uutos sa mga naunang mamamayan sa inyo, 
upang kayo ay magkaroon (at matuto) ngpagpipigil sa sarili.” 

Ang pagsasagawa ng Hajj (pagdalaw sa Makkah) ay mayroong 
natatanging kadahilanan sapagkat ang Allah (5fe) ay nagsabi: 

“Na kanilang masaksihan ang mga kabutihang (ipinagkaloob) para 
sa kanila, at ipagdiwang ang pangalan ng Allah, mula sa mga Araw 
na Itinakda, sa (pamamagitan ng pagkatay ng) hay op na Kanyang 
ipinagkaloob; sa gay on kayo ay kumain mula dito at ipamahagi (o 
ipakain) sa mga kapuspalad na nangangailangan.” 

Ang lahat ng uri ng pagsamba sa Islam ay maaaring isagawa at 
isakatuparan ng isang taong may kakayahang isagawa at tuparin ang 
mga ito na ipinag-utos ng Allah (^) bilang tungkuling ipinataw sa 
balikat ng isang taong nagnanasang maglingkod sa kanyang 
Panginoon, ang Allah (3i). Ang Islam ay likas at praktikal na 
relihiyon. Hindi itinakda ng Allah (5fe) ang isang gawain sa tao ng 


Qur’an 92:18-20 
‘“Qur’an 2:183 
““ Qur’an 22:28 


60 



hindi nito makakayanan. Batay sa Banal na Qur’an ang Allah (M) ay 
nagsabi: 

. .Ang Allah ay naglalayon ng lahat ng gaan para sa inyo. Hindi 
Niya nais na ipataw sa inyo ang kahirapan (sa pagsasakatuparan ng 
tungkulin)...” 

At ito ay pinagtibay naman ng isang Hadith mula sa Sugo ng Allah 

“Rung ipinag-utos ko sa inyo ang isang gawain, gawin ito sa abot 
ng inyong makakayanan.”^^^ 

Ang mga gawaing pagsamba, magkagayunman, ay maaaring ganap 
na talikdan na may kapahintulutan sa pagkakataong may nahaharap na 
kahirapan sa pagsasagawa nito. Ang pahintulot na ito ay hindi 
maaaring isaalang-alang bilang pagtalikod sa mga gawaing pagsamba. 
Halimbawa, ang pagtayo ay kailangan sa pagsasagawa ng pang-araw- 
araw na pagdarasal. Kung ang isang mananampalataya ay walang 
kakayahang tumayo upang magsagawa ng pagdarasal, maaari niya 
itong isagawa ng nakaupo. Kung hindi niya magawa sa pamamagitan 
ng pag-upo, maaari niyang isagawa ito sa nakahilig ang sarili sa 
katawan niya sa ganoong kalagayan o sa anumang paraan na magaan 
sa kanyang kalagayan. At kung ang mananampalataya ay hindi 
magawang tuparin ang pagdarasal sa alinmang nabanggit sa itaas, 
maaari niyang isagawa ito sa pamamagitan ng paggalaw ng kanyang 
mga mata at maaari niyang isagawa sa pamamagitan ng senyas para sa 
pagtayo, pagyuko, pagsubsob at pag-upo. Katulad din naman ng isang 
lalaking Muslim na may tungkuling isagawa ang pagdarasal sa Masjid 
(sama-samang pagdarasal). Ang patakarang ito, gayunpaman, ay 
maaaring hindi na isaalang-alang kung mayroong 
pinangangambahang masamang mangyayari, sa labis na lamig o init 
ng panahon, pag-ulan at iba pang kalagayan. Sa pagsasagawa ng 
Wudhu, (paghuhugas ng ilang bahagi ng katawan bago ang 
pagdarasal) ang tubig ay siyang pangangailangan ngunit kung ito ay 
wala, ito ay maaaring ipagpaliban at magsagawa ng tayamum, (dry 
Ablution). Ang isang babae ay hindi kinakailangang magdasal sa 


‘‘’^Qur’an 2:185 
Bukhari 


61 



panahon ng pagdurugo o pagkaraan ng kanyang panganganak 
hanggang malagpasan niya ang mga panahong iyon. At ang mga 
nakaligtaang pagdarasal ay hindi nangangailangan ng kabayarang 
dasal. 

Ang isang Muslim, babae man o lalaki ay hindi kailangang 
magbayad ng Zakah kung ang kanyang naipong salapi ay hindi 
umabot sa itinakdang Nisab (ang hangganang pamantayan ng 
pagbabayad ng Zakah). 

Ang isang matanda na walang kakayahang mag-ayuno at ang 
maysakit na mahihirapang mag-ayuno ay ligtas mula sa pag-aayuno. 
Kailangan lamang na sila ay magbayad sa pagpapaliban sa 
pamamagitan ng pagpapakain ng isang mahirap na tao sa bawat araw 
ng kanilang pagliban sa pag-aayuno. Ang naglalakbay ay maaaring 
hindi mag-ayuno sapagkat ang paglalakbay ay may kaakibat na hirap 
at pagod. Maging ang babaeng nasa kabuwanang pagdurugo at 
panganganak ay ligtas sa itinakdang pag-aayuno. Kinakailangan 
lamang nilang bayaran ito sa panahong wala na ang pagdurugo. 

Ang Hajj, ay hindi tungkulin ng isang walang kakayahang 
magsagawa nito sa dahilan ng kawalan ng kalusugan o pananalapi. 
Datapwa’t ang taong may kakayahang salapi ngunit ang katawan ay 
walang kakayahan, ay maaaring magbayad sa isang tao upang isagawa 
ito para sa kanya. Ang isang taong walang kakayahang pananalapi ay 
kinakailangan munang asikasuhin ang pangangailangan ng kanyang 
pamilya bago siya magkaroon ng tungkuling pagsasagawa ng Hajj. 
Ang Banal na Qur’an ay nagsabi: 

“Naririto ang palatandaang hayag (malinaw): Ang yapak ni 
Abraham, na sinoman ang pumasok rito ay makakamtan ang 
kapanatagan; ang paglalakbay (Hajj) ay isang tungkulin ng tao sa 
Allah na dapat tuparin, silang may kakayahan sa paglalakbay; 
ngunit sinoman ang nagtakwil ng pananampalataya, walang 
anumang pangangailangan ang Allah mula sa Kanyang mga 
nilikha. ” 


Qur’an 3:97 


62 



Kung ang tao ay nakakaranas ng kakulangan ng pinahihintulutang 
pagkain at siya ay nasa bingit ng kamatayan, siya ay pinahihintulutang 
kumain ng pagkaing ipinagbabawal (katulad ng laman ng baboy). Ang 
pagkain na ipinagbabawal ay naglalayon lamang upang matighaw ang 
pansamantalang gutom. Ang kautusang ito ay batay sa Banal na 
Qur’an: 

“Ipinagbabawal Niya ang (pagkain ng) laman ng patay na hay op, at 
ang dugo, at ang laman ng baboy, at iba na kinatay sa ngalan ng 
ibang sinasambang mga diyos-diyosan bukod sa Allah . Ngunit sa 
tawag ng mahigpit na pangangailangan, na hindi naglalayong 
sumuway o di kaya lumagpas sa kaukulang hangganan, 
magkagayon, siya ay hindi nagkasala (kung siya man ay nakakain). 
Sapagkat ang Allah ay Lagi ng Mapagpatawad, Ang Maawain” 

Si Sayyid Qutub, isang kilalang iskolar, ay nagbigay puna tungkol 
sa talatang nabanggit sa itaas, “Ito ay isang paniniwala o isang 
relihiyon, na tinatanggap (o kinikilala) ang sangkatauhan bilang 
tao. Ang tao ay hindi tinitingala bilang anghel o di kaya isang 
demonyo. Ang tao ay isinasaalang-alang ayon sa kanyang 
kakayahan. Ang lahat ng kanyang kahinaan ay isinasaalang-alang 
din sa larangan ng kanyang pagsasakatuparan ng tungkulin sa 
pagsamba. Ang kanyang lakas ay isinasaalang-alang din sa 
larangan ng pagsasakatuparan ng kanyang tungkulin sa Islam. 
Samakatuwid, ang tao ay tinitingala at itinuturing sa kanyang 
kabuuang pagiging tao. Ang kaluluwa ng tao, ang kanyang pisikal 
na pangangailangan, likas na pagnanasa, kakayahang 
pangkaisipan, damdamin at iba pang pangangailangan ay lahat ay 
isinasaalang-alang sa pagsasagawa ng mga ibat ibang uri ng 
pagsamba. Walang pagpapahirap o pagpapasan ang ipinapataw sa 
kanya ng higit sa kakayahan ng tao.” 

Ang isang mananampalataya ay iniuutusang magkaroon ng ganap na 
paniniwala at pananalig sa mga Pangalan o Banal na Katangian na 
tinataglay ng Allah (3i) sa Kanyang Sarili o yaong mga Katangian na 
ipinahayag o sinabi ng Sugo ng Allah (^). Ipinagbabawal sa tao na 
magbigay o mag-ugnay ng anumang katangian o pangalan sa Allah 


‘“Qur’an 2:173 


63 



(5fe) na hindi naman ipinahayag o sinabi ng Allah (5fe) o maging ng 
Kanyang Sugo (M)- Ang isang mananampalataya ay hindi dapat 
magbigay ng walang kabuluhang pagpapaliwanag o magbigay ng 
pagkakahalintulad o paghahambing tungkol sa mga katangian o 
pangalan ng Allah (^) batay lamang sa kanyang sariling haka-haka o 
pala-palagay. Ito ay batay sa pahayag ng Banal na Qur’an: 

“...Walang anuman ang makakatulad (at makakapantay) Niya. At 
Siya ang nag-iisang (ganap) na nakaririnig at (ganap) na 
nakakakita sa lahat ng bagay.”^^^ 

Ang tao ay kinakailangang ibigay ang kanyang ganap na pagtalima 
at pagsuko sa Kalooban ng Allah (5fe). Ito ay ipinahahayag sa 
pamamagitan ng tapat na pagsunod sa lahat ng Kautusan ng Allah 
(5fe). Ito ay batay sa kautusan na nakatala sa isang talata ng Banal na 
Qur’an: 

“Hindi naaangkop sa isang mananampalataya, lalaki o babae, na 
kapag ang isang bagay ay napagpasiyahan na ng Allah at ng 
Kanyang Sugo, na magkaroon pa ng ibang pagpipilian hinggil sa 
kapasiyahan: sinoman ang nagnasang sumuway sa Allah at sa 

107 

Kanyang Sugo, siya ay tunay na nasa mating landasin.” 

Ang mananampalatayang Muslim ay nararapat na bigyang ganap at 
wagas ang pagmamahal niya sa Allah (5fe) at maging sa Sugo ng Allah 
(^). Ang pagmamahal na ito ay kailangang mangibabaw kaysa sa 
kaninumang pagmamahal. Ang kautusang ito ay batay sa Banal na 
Qur’an na nagpahayag ng ganito: 

“Sabihin: Kung ang inyong mga ama, ang inyong mga anak, ang 
inyong mga kapatid, ang inyong mga asawa o kamag-anak, ang 
inyong kayamanan na inyong pinagkitaan, ang inyong kalakal na 
inyong pinangangambahang mabawasan, o ang inyong mga 
tahanan ng inyong kinagigiliwan- ay higit ninyong minamahal 
kaysa sa Allah, o ng Kanyang Sugo o ang pakikipaglaban sa landas 
ng Allah—kung gayon inyong hintayin ang tungkol sa pasiya ng 


‘“Qur’an 42:11 
‘“’Qur’an 33:36 


64 



Allah at hindi pinapatnubayan ng Allah ang mga 
naghihimagsik. 

2. Ang Karapatan ng Propeta Muhammad (^) 

Sa maikling salita, ang mga karapatan ng Propeta Muhammad (^) 
ay mailalahad batay sa pagpapahayag na, “Si Muhammad ay Sugo at 
Alipin ng Allah 

Ang pagpapahayag na ito ay nangangailangan ng mga sumusunod: 

■ Ang paniniwala sa pangkalahatang mensahe (universality) ng 
Propeta Muhammad {M) sa buong Sangkatauhan. Ang Islam ay 
hindi nakalaan sa is ang partikular na lahi ng tao. Ito ay para sa 
buong sangkatauhan. Hindi ito katulad ng mga naunang Propeta 
na isinugo lamang para sa kani-kanilang mamamayan ngunit ang 
mensahe ni Propeta Muhammad (^) ay para sa lahat. Ito ay batay 
sa pahayag ng Banal na Qur’an: 

“Sabihin: O sangkatauhan! Ako ay isinugo sa inyo bilang Sugo 
ng Allah, na Siyang nagmamay-ari ng kapamahalaan ng mga 
kalangitan at ng kalupaan : walang ibang diyos maliban sa 
Kanya: Siya ang nagbigay buhay at kamatayan. Kayat, 
maniwala sa Allah at sa Kanyang Sugo, ang di nag-aral na 
Propeta, na nananalig sa Allah at sa Kanyang Salita : sumunod 
sa kanya upang kayo ay mapatnubayan.”^^^ 

■ Ang paniniwala na ang Sugo ng Allah, si Propeta Muhammad (^) 
ay ganap na pinangalagaan laban sa makataong pagkakamali. 
Hindi nagkamali o nag-iwan ng anumang kakulangan ang Propeta 
Muhammad (^) sapagkat ang kanyang mensahe ay binigyang 
kaganapan. Ang Banal na Qur’an ay nagsabi: 

“Hindi siya nagsasabi batay sa kanyang sariling pagnanasa. ” 

■ Ang ganap na paniniwala na si Propeta Muhammad (M) ang 
siyang Huling Sugo at Propeta para sa sangkatauhan at siya ay 
mula sa kawing ng mga Propeta ng Allah (^). Siya ang 
pinakamahusay sa lahat ng mga Propeta at Sugo at wala ng 


Qur’an 9:24 
Qur’an 7:158 
Qur’an 53:3 


65 



Propeta o Sugo pagkaraan niya. Ito ay batay rin sa pahayag ng 
Banal na Qur’an: 

“Si Muhammad ay hindi ama ng sino man, ngunit siya ang 
Sugo ng Allah at siya ang Huli sa lahat ng Propeta. 

■ Ang ganap na paniniwala na ang lahat ng kautusan, tungkulin at 
batas ng Relihiyong Islam ay binigyan ng kaganapan para sa 
sangkatauhan at ito ay ganap na naipalaganap at naipahayag ni 
Propeta Muhammad (^). Karagdagan pa nito, ang mga 
magaganda at mabubuting aral at payo ni Propeta Muhammad (^) 
ay ipinagkaloob niya sa mamamayan at ang pinakamabuting 
patnubay para sa paggawa ng kabutihan at pagtalikod sa mga 
kasamaan. Batay sa Banal na Qur’an: 

.. Sa araw na ito Aking binigyang ganap ang inyong relihiyon 

para sa inyo, ipinagkaloob ng ganap ang lahat ng pagpapala sa 

112 

inyo, at Aking pinili ang Islam bilang inyong relihiyon... ” 

■ Ang ganap na paniniwala na ang lahat ng batas ng Islam ay 
tinanggap bilang pagsang-ayon sa paningin ng Allah (3fe). Lahat 
ng uri ng pagsamba ay nararapat umalinsunod sa mga batas na ito. 
Ang mga gawa ng tao ay hindi tatanggapin maliban kung ang mga 
ito ay umaayon at sumusunod sa mga batas na ipinahayag. Ito ay 
batay sa Banal na Qur’an : 

“Sinoman ang magnasa ng ibang relihiyon maliban sa Islam 

(pagsuko sa Kalooban ng Allah), ito ay hindi tatanggapin sa 

kanya; at sa kabilang buhay siya ay mabibilang sa mga 

/ / ? 

(sawimpalad) nawalan ng pagpapala.” 

■ Ang is ang mananampalataya sa Islam ay nararapat na tumalima ng 
ganap at sumunod sa lahat ng kautusan ng Sugo ng Allah (^). At 
siya ay nararapat na magsikhay na iwasan ang lahat ng uri ng 
pagsuway. Ito ay batay sa pahayag ng Banal na Qur’an: 

“...Kayat tumalima sa anumang kautusang iniatang sa inyo ng 
Sugo ng Allah, at ipagkait sa inyong sarili ang bagay na 


Qur’an 33:40 
Qur’an 5:3 
"^Qur’an 3:85 


66 



ipinagbabawal mula sa inyo. At magkaroon ng takot sa Allah; 
sapagkat ang Allah ay mahigpit saparusa.” 

■ Ang isang mananampalataya (Muslim) ay nararapat na magpakita 
ng ganap na pagtanggap at kasiyahan sa anumang kapasiyahang 
ibinigay ng Sugo ng Allah (M)- Ito ay batay sa kautusang 
ipinahayag ng Banal na Qur’an: 

“Sa pamamagitan ng inyong Panginoon, hindi sila 
magkakaroon ng tunay na pananampalataya hanggang hindi ka 
nila ginagawang hukom sa lahat ng kanilang hidwaang (o di 
pinagkakasunduan) namamagitan sa kanila at sa kanilang mga 
puso ay hindi matatagpuan ang pagtanggi laban sa iyong mga 
pasiya bagkus kanilang tinanggap ito ng may ganap na 
katapatan. ” 

■ Ang isang mananampalataya (Muslim) ay nararapat na sundin ang 
lahat ng Sunnah ng Sugo ng Allah (^). Walang sinoman ang may 
karapatang baguhin, sirain, dagdagan ang alin man sa mga ito. Ito 
ay batay sa kautusan ng Banal na Qur’an: 

“Sabihin: Rung inyong minamahal ang Allah, ako ay inyong 
sundin: mamahalin kayo ng Allah at patatawarin kayo sa 
inyong mga kasalanan. Sapagkat ang Allah ay palagi ng 
Mapagpatawad, Ang Maawain. ” 

■ Ang isang Muslim ay nararapat na panatilihin ang dangal o 
karangalan na ipinagkaloob ng Allah (5fe) kay Propeta Muhammad 
{M)- Walang sinoman ang dapat magtaas o gawin labis ang 
karangalan niya. Ito ay batay sa pahayag ng Propeta (^): 

“Huwag ninyo akong purihin ng higit sa nararapat sa akin. Ako 
ay nilikha ng Allah bilang alipin bago ako tinawag na isang 
Propeta, Sugo.” 


Qur’an 59:7 
Qur’an 4:65 
Qur’an 3:31 
Hadith Tabaranee 


67 



■ Ang isang Muslim ay nararapat na magbigay ng pagbati sa Sugo 
ng Allah (^) sa bawat banggit o sambit ng kanyang pangalan. Ito 
ay batay sa pahayag ng Banal na Qur’an: 

“Ang Allah at ang Kanyang mga Anghel ay nagbibigay ng 
pagpapala sa Prop eta: O kayong mananampalataya! Magbigay 
ng pagpapala sa kanya at itanghal ang kanyang karangalan sa 

1 JQ 

lahat ng pagkakataon. ” 

■ Ang isang tunay na Muslim ay nararapat na mahalin ang Propeta 
ng Allah (^) ng high kaninuman. Ito ay dahil sa dinala niyang 
pagpapala, kagandahang loob, patnubay, magagandang aral sa 
tunay na Relihiyon ng Allah (5fe). Ito ay batay sa Banal na Qur’an: 

“Sabihin: Rung ang inyong mga ama, ang inyong mga anak, 
ang inyong mga kapatid, ang inyong mga asawa o kamag-anak, 
ang inyong kayamanan na inyong pinagkitaan, ang inyong 
kalakal na inyong pinangangambahang mabawasan, o ang 
inyong mga tahanan na inyong kinagigiliwan- ay higit ninyong 
minamahal kaysa sa Allah, o ng Kanyang Sugo o ang 
pakikipaglaban sa landas ng Allah—kung gayon inyong 
hintayin ang tungkol sa pasiya ng Allah at hindi 
pinapatnubayan ng Allah ang mga naghihimagsik.”^^'^ 

■ Ang isang tunay na Muslim ay nararapat ilaan ang kanyang 
panahon at kakayahan sa pagpapalaganap ng Islam sa lahat ng tao. 
Ito ay dapat gawin sa paraang kaaya-aya at magandang 
pakikipagtalakayan. Ipaliwanag sa mga hindi nakakaalam, 
ipaunawa sa mga mangmang, patatagin ang pananampalataya ng 
iba ng may ganap na pananalig. At ang lahat ay dapat gawin sa 
mataas na antas ng karunungan. Ito ay batay sa kautusan ng Banal 
na Qur’an: 

“Anyayahan ang lahat sa Landas ng iyong Panginoon na may 
karunungan at magandang pananalita at makipag-talakayan sa 
kanila sa mga paraang mabuti at kaaya-aya: sapagkat ang iyong 
Panginoon ay nakakabatid ng higit kung sino ang naliligaw 


Qur’an 33:56 
Qur’an 9:24 


68 



mula sa Kanyang Landas at sino ang tumatanggap ng 

Patnubay.” 

Ang Sugo ng Allah (^) ay nagsabi rin ng ganito: 

“Ipalaganap (sa pamamagitan ko) kahit isang talata lamang.” 

121 

3. Ang Karapatan ng mga ibang Propeta 

Ayon sa Islam, ang paniniwala at pananampalataya ng isang Muslim 
ay hindi ganap malibang kanyang tapat na ipahayag ang paniniwala sa 
mga naunang Propeta at Sugo ng Allah (^). Ang isang Muslim ay 
nararapat na maniwala sa lahat ng naunang Propeta at Sugo na 
ipinadala sa ibat- ibang lupain sa ibat-ibang panahon. Ang layunin at 
adhikain ng mga Propeta ay magkakatulad bagamat ang mensahe ng 
Islam at ng Propeta Muhammad (M) ay pangkalahatan at para sa lahat 
ng panahon at mamamayan hanggang sa Araw ng Paghuhukom. Ito ay 
batay sa pahayag ng Banal na Qur’an: 

“Ang Sugo ay naniniwala sa anumang ipinahayag sa kanya mula sa 
kanyang Panginoon, katulad ng mga taong mayroong tunay na 
pananampalataya. Bawat isa sa kanila ay naniniwala sa Allah, sa 
Kanyang mga Banal na kasulatang ipinahayag, at sa Kanyang mga 
Sugo. “Kami ay hindi nagbibigay ng pagtatangi sa pagitan ng bawat 
isa sa kanila.” At sila ay nagsabi PAming narinig, at aming 
sinusunod, (kami ay humihingi) ng kapatawaran, Aming 
Panginoon at sa lyo ang huling hantungan ng lahat ng 
paglalakbay. ” 

Katulad ng naunang binanggit, ang Muslim ay may tungkuling 
anyayahan ang ibang tao sa mensahe ng Islam bilang isang 
pamamaraan ng Buhay. Ang tanging tungkulin ay ipaabot at 
ipalaganap ang mensahe nito at hindi ito ipinipilit sa kanino man 
upang yakapin. Ang Banal na Qur’an ay nagsabi: 


‘^“Qur’an 16:125 
Hadith Bukhari 
Qur’an 2:285 


69 



“Sabihin; Ang katotohanan ay mula sa iyong Panginoon: Hayaan 
hung sino ang nais maniwala at hayaan kung sino ang magtakwil 
(nito)...” 

4. Ang Karapatan ng Magulang 

Ang karapatan ng magulang ay nagpapahiwatig ng ganap na 
pagsunod sa kanila. Ang pagsunod na ito ay nararapat na 
umaalinsunod sa Kautusan ng Allah (3fe). Ito ay pagpapahiwatig din 
ng pantay na pakikitungo sa mga magulang sa pagbibigay ng regalo at 
pag-aasikaso. Ang isang anak, lalaki o babae man, ay nararapat na 
bigyan ng sapat na pangangailangan ang kanilang magulang katulad 
ng pagkain, pananamit at maayos na pamamahay. Ang isang anak na 
lalaki o babae ay nararapat na magpakita ng kababaang loob at 
paggalang sa kanyang mga magulang. Ang mga anak ay hindi dapat 
magpakita ng anumang pagmamataas laban sa kanyang mga 
magulang. Ang mga anak ay nararapat magpakita ng matimyas na 
damdamin, pagtitiis at pagtitiyaga sa panahon ng pangangalaga ng 
mga ito at nararapat na unawain ang mga damdamin ng mga ito. Ang 
Banal na Qur’an ay nagsabi: 

‘‘Ang iyong Panginoon ay nagtakda na wala kayong dapat 
sambahin maliban sa Kanya, at kayo ay (napag-utusang) maging 
mabait sa inyong mga magulang. Kung ang isa o kapwa nasa 
gulang ng katandaan ng kanilang buhay, huwag magsabi ng 
anumang may bahid ng pagkamuhi o di kaya sila ay pagdabugan, 
bagkus sila ay tawagin sa diwa ng paggalang. ” 

At ito ay batay rin sa isang Hadith mula sa Sugo ng Allah (^): 

“Ang kasiyahan ng Allah (sa tao) ay batay sa kasiyahan ng mga 
magulang (sa kanyang anak). Gayundin naman, ang galit ng Allah 

j'yc 

(sa isang tao) ay batay sa galit ng magulang sa anak.” 

Kahit hindi pa Muslim ang mga magulang, sila ay may karapatan 
din sa kanilang mga anak maliban kung sila ay sumusuway sa 
Kautusan ng Allah (M). Ito ay batay sa utos ng Sugo ng Allah (M) na 


Qur’an 18:29 
‘^''Qur’an 17:23 
Tirmidhi 


70 



isinalaysay ni Aisha, ang asawa ng Sugo ng Allah (^). ‘Nang hindi 
pa Muslim ang aking ina, siya ay dumalaw sa akin. Tinanong ko 
ang Sugo ng Allah tungkol sa pagdalaw ng aking ina (paano ang 
pakikitungo sa kanya). Ang aking ina ay nasasabik na dumalaw sa 
akin. Dapat ko bang pakitaan ng kabaitan at pag-asikaso?’ Ang 
Sugo ng Allah (^) ay nagsabi: “Ang ina ay dapat bigyan ng higit na 
kabaitan, pagmamahal at pangangalaga”. 

Ito ay batay sa payo ng Sugo ng Allah (^): 

“Isang tao ang lumapit sa Sugo ng Allah at nagtanong, ‘O, Sugo 
ng Allah sino ba ang higit na karapat-dapat kong pakisamahan? 
Ang Sugo ng Allah ay sumagot,” Ang iyong Ina’ Ang tao ay muling 
nagtanong, Sino ang sumunod na taong karapat-dapat kong 
pakisamahan ? Ang Sugo ng Allah ay sumagot, ang iyong Ina. ’ Ang 
tao ay muling nagtanong sa ikatlong pagkakataon, Sino ang 
sumunod? ang Sugo ng Allah ay nagsabi: Ang iyong Ina’. At sa 
ika-apat na pagtatanong, sino ang sumunod? Ang Sugo ng Allah 
ay sumagot, ’ Ang iyong ama. ” 

Ating mapapansin na ang Sugo ng Allah (^) ay nagbigay ng 
ikatlong bahagi sa larangan ng pakikisama at pakikitungo sa isang ina 
samantalang binigyan lamang ng isang bahagi ang ama. Ito ay 
sapagkat ang Allah (^) ang nakakaalam kung ano ang kaukulang 
bahagi ang dapat ipagkaloob sa ina ng dahil sa hirap at pagdurusang 
dinanas ng ina sa panganganak, at pangangalaga sa mga anak. Ito ay 
batay sa pahayag ng Banal na Qur’an: 

“At Aming ipinag-utos sa tao na maging mabait sa kanyang mga 
magulang; sa hirap (at dusa) ang kanyang ina ay nagpasan at sa 
pighati siya ang nagluwal (nagsilang) sa kanya...”^^^ 

Ang ina ang siyang nagdala ng sanggol sa sinapupunan nito 
hanggang siyam na buwan. Sa sinapupunan, ang pagkain ay 
nagmumula sa ina nito. Tunay na ang ina ay dumanas ng ibayong 
sakit at pagpapakasakit. At sa pagluwal ng sanggol, ang ina pa rin ang 
nagdurusa sa pangangalaga, pagpapasuso, pagpapalaki ng anak. 


Qur’an 46:15 


71 



5. Ang Karapatan ng Lalaki sa kanyang Asawa 

Ang asawang lalaki ay may karapatan sa pangangasiwa ng tahanan. 
Ang isang asawang lalaki, bagamat tumatayo bilang puno ay hind! 
kailangang maging malupit. Ang isang asawang lalaki ay may 
tungkulin na dapat niyang tingnan na ang kanyang pamilya ay nasa 
ayos na kalagayan. Ayon sa Banal na Qur’an: 

“Ang mga lalaki ang siyang tagapangalaga at tagapangasiwa ng 
mga babae, sapagkat (ang mga lalaki) ay pinagkalooban ng Allah 
ng higit na lakas kaysa sa iba, at sapagkat sila ang nagtataguyod sa 
kanila (babae) mula sa kanilangpinagpaguran... 

Karagdagan pa nito, ang lalaki ay higit na makatuwiran sa 
paglulutas ng mga suliraning pampamilya. Ang asawang babae ay 
likas na maramdamin. Ang asawang babae ay inuutusang maging 
masunurin sa mga kautusan ng kanyang asawa hanggang ito ay hind! 
naglalayong sumuway sa Kautusan ng Allah (^) at maging sa mga 
aral ng Sugo ng Allah (^). Ito ay batay sa kautusan ng Sugo ng Allah 
(M) na isinalaysay ni Aisha nang ang hull ay magtanong sa una. 

“Sino ang may higit na karapatan sa isang babae? Ang Sugo ng 

Allah ay sumagot ng malinaw, ‘Ang asawa ng babae. ’ Nang ang 

Sugo ng Allah ay tinanong, ’Sino ang may higit na karapatan sa 

128 

isang lalaki? ‘Siya ay sumagot, “Ang kanyang sariling ina.” 

Ang babae ay hindi dapat humingi sa kanyang asawa ng bagay na 
hindi kayang ibigay o higit sa makakayanan nito. Ang babae ay may 
tungkuling pangalagaan ang mga kayamanan, ang mga anak at dangal 
ng kanyang asawa (sa pamamagitan din ng pangangalaga sa kanyang 
sarili at pananatiling malinis ang pagkababae). Ang babae ay hindi 
dapat umalis ng kanilang tahanan na walang pahintulot ang kanyang 
asawa. At siya rin ay hindi dapat magpapasok ng sinomang tao na 
kinamumuhian o di nais ng kanyang asawa. Ito ay batay na rin sa aral 
ng Sugo ng Allah (^): 

“Ang pinakamabuting babae ay siya na kapag tiningnan, ikaw ay 
masisiyahan (tingnan) kapag inutusan mo (upang gawin ang isang 


‘^'Qur’an 4:34 
Hadith A1 Hakim 


72 



mabuting bagay) siya ay sumusunod, at kapag ikaw ay wala, 
pinangangalagaan at pinananatili ang iyong yaman at pangalan. ” 

129 


6. Ang Karapatan ng Babae sa Kanyang Asawa 

■ Ang Mahar (Dowry) 

Ang “mahar” o bandog ay karapatan ng babae sa kanyang 
mapapangasawa. Ang kasunduan sa kasal ay hindi ganap kung wala 
ang mahar. Ang mahar ay nananatiling isang tungkulin kahit na ang 
babae ay nagbigay paumanhin dito maliban na lamang kung ang 
kasunduan sa kasal ay pinapangyari na. Pagkaraan ng bigyang 
kaganapan ang kasunduan, ang asawang babae ay maaaring bigyang 
paumanhin ang kanyang karapatan sa mahar. Ito ay batay sa kautusan 
ng Banal na Qur’an: 

“At bigyan ang mga babae (pakakasalan) ng kanilang mahar bilang 
handog ngunit kung sila, sa sarili nilang pagkukusa at kasiyahan, 
ay nagbigay paumanhin sa iyo sa ibang bahagi nito (mahar), 
tanggapin ito at tamasahin ng may kasiyahan. 

■ Pantay at Makatarungan 

Ang dalawang prinsipiyong ito ay dapat maisakatuparan kung ang 
lalaki ay mayroong dalawa o higit pang asawa. Ang mga asawang 
babae ng isang lalaki ay may karapatan para sa pantay at 
makatarungang pangangalaga ng asawang lalaki. Kaya, ang isang 
lalaki na nakapag-asawa ng higit sa isa ay nararapat na bigyan ng 
kaukulan at pantay na pansin ang lahat ng kanyang asawa. Dapat 
silang bigyan ng magkatulad na tahanan, pananamit at pantay na 
panahon na dapat gugulin sa bawat isa sa kanila. Kung ito ay hindi 
niya magampanan, ang lalaki ay magiging di makatarungan at di 
pantay. Ito ay batay sa aral ng Sugo ng Allah (^): 

“Sinoman ang nag-asawa ng dalawa at hindi niya ito 
pinakitunguhan ng pantay (di makatarugnan), sa Araw ng 


Hadith Ibn Majah 
Qur’an 4:4 


73 



Paghuhukom (ang lalaking ito) ay lilitaw na paralisado (di pantay 
ang magkabila niyang tagiliran).”^^^ 

■ Pagtataguyod sa Pananalapi 

Ang asawang lalaki ay nararapat magbigay ng pananalaping 
pagtataguyod sa kanyang asawa, pamilya at mga anak. Siya ay 
nararapat na magbigay ng bahay at magandang kalagayan para sa 
kanyang pamilya. Dapat siyang magbigay ng lahat ng mga 
pangunahing pangangailangan ng kanyang mga asawa at buong 
kapamilya, gamot, pananamit at iba pang mahalagang bagay. 
Nararapat niyang ipagkaloob ang lahat batay sa kanyang kakayahan at 
hangganan. Ito ay batay sa kautusan ng Banal na Qur’an: 

“Hayaang ang taong may kakayahan ay gumugol ayon sa kanyang 
kakayahan: at ang taong ang kabuhayan ay may hangganan, ay 
gumugol ayon sa ipinagkaloob ng Allah sa kanya. Hindi 
nagbibigay pasanin ang Allah sa kaninumang tao ng higit sa kung 
anong ipinagkaloob sa kanya. Pagkaraan ng kahirapan, kagyat na 

132 

may kaginhawahang ibibigay ang Allah.” 

■ Pantay na Panahon at Pagniniig 

Isa sa pinakamahalagang karapatan ng isang asawang babae sa 
kanyang asawa ay ang pagkakaloob sa kanya ng isang tapat na 
ugnayan at pakikipagniig sa kanya at ang paggugol ng kaukulang 
panahon sa kanyang mga anak. Ang Batas ng Islam ay binibigyang- 
diin ang kahalagahan ng pagkakaroon ng maayos na ugnayang pang 
mag-asawa. Ang karapatan ng asawang babae ay nararapat na 
panatilihin habang panahon. Ang babae ay nangangailangan ng isang 
mapagmahal at maalalahaning asawa na nagbibigay katuparan sa 
kanyang pangunahing kailangan. Kung ito ay hindi magagawa, 
maaaring ito ang sanhi ng pagkawasak ng kanilang ugnayan bilang 
mag-asawa. Nawa’y pangalagaan tayo ng Allah (5fe) mula sa ganitong 
kalagayan. 


Hadith Nasaiee 
Qur’an 65:7 


74 



■ Pangangalaga ng mga Lihim ng Asawa 

Hindi dapat ipagmarali o ipagsabi ang kakulangan o kapintasan ng 
kanyang asawa. Ang asawang lalaki ay nararapat na itago ang lahat ng 
kanyang nakikita o naririnig mula sa kanyang asawa bilang kanilang 
mga lihim na hindi dapat malaman ng sinoman. Ang lahat ng 
ugnayang pakikipaniig ay hindi dapat ikuwento bagkus ito ay dapat 
sarilinin at pangalagaan. Ang ugnayan bilang mag-asawa ay banal na 
ugnayan ayon sa Relihiyong Islam at hindi dapat mabahiran ng 
anumang kasamaan. Ito ay batay sa aral ng Sugo ng Allah (^): 

“Isa sa pinakamasamang kalagayan sa paningin ng Allah sa Araw 
ng paghuhukom ay yaong taong (asawang lalaki) na nakipagniig sa 
kanyang asawa at pagkaraan ay ipinagsabi ang mga lihim ng 
kanyang asawa sa iba. ” 

■ Pantay at Mabait na Pakikitungo 

Ang pagiging makatarungan at pantay ay dapat panatilihin ng 
asawang lalaki sa pakikitungo sa kanyang mga asawa at pamilya. Siya 
ay dapat maging huwaran sa pagpapakita ng isang tunay na 
pangangalaga, kabaitan at ang kakayahan nitong lutasin ang anumang 
suliranin ng kanyang pamilya. 

■ Pangangalaga at Pag-iingat 

Ang asawang lalaki ay nararapat na pangalagaan ang kanyang asawa 
at pamilya laban sa anumang mapanganib na kalagayan. Hindi niya 
dapat pahintulutan na magtungo sa mga masasamang kapaligiran. 
Batay sa pahayag ng Banal na Qur’an: 

“O kayong mananampalataya ! Iligtas ang inyong sarili at ng 
inyong pamilya mula sa Apoy na ang panggatong ay mga tao at 
bato, dito ay mayroong nagbabantay na mabagsik at mahigpit na 
anghel na hindi sumusuway sa Kautusan ng Allah, ngunit 
ginagawa kung ano ang ipinag-uutos.” 

Ang asawang lalaki ay nararapat na pangalagaan ang mga ari-arian, 
kayamanan at pang-sariling kagamitan ng kanyang asawa. Ang 


Hadith, Muslim 
Qur’an 66:6 


75 



asawang lalaki ay hindi dapat umabuso o maglustay sa anumang 
salapi ng kanyang asawa ng walang pahintulot. Ang asawa ay hindi 
dapat gumawa ng anumang pakikipagkasundo kaugnay ng mga 
pananalaping an ng kanyang asawa ng walang pahintulot. 

7. Ang Karapatan ng mgaAnak 

Ang mga karapatan ng mga anak ay marami. Unang-una na rito ay 
ang karapatan nila na magkaroon ng is ang marangal at mapayapang 
buhay at ang pagkakaroon nila ng mga magagandang pangalan. Sila 
ay may karapatan sa lahat ng mga pangangailangan ng buhay na 
binubuo ng maayos na tahanan at pagkain, maayos na edukasyon at 
tamang pangangalaga. Sila ay nararapat na magkaroon ng moral na 
pag-uugali at kilos at pangalagaan sila laban sa lahat ng masasamang 
asal at gawa katulad ng pagsisinungaling, pandaraya, pagnanakaw, 
pagseselos, pagkukunwari at di kaaya-ayang ugali sa kanilang mga 
magulang. Ito ay batay sa aral na ipinag-utos ng Sugo ng Allah (^): 

“Sapat na kasalanan ang pagpapabaya sa mga dapat tangkilikin, na 
sila ay hindi pinagkakalooban ng kaukulang pangangalaga at 
pagpapalaki. ” 

Higit sa lahat, ang mga anak ay may karapatan para sa 
makatarungan at pantay na pakikitungo. Walang isang anak na dapat 
bigyan ng unang priyoridad kaysa sa ibang anak hinggil sa mga 
regalo, pamana at pag-aasikaso. Lahat ng anak ay dapat pantay na 
pakitunguhan ng may kabaitan at magandang asikaso. Ang di 
makatarungang pakikitungo sa mga anak ay nagbubunga ng 
masamang pag-uugali sa pakikitungo ng mga ito sa kanilang mga 
magulang pagdating ng katandaan. Ang di pantay na pakikitungo sa 
kanila ay nagbubunga rin ng pagkamuhi sa isat-isa. Ito ay batay sa 
isang Hadith ng Sugo ng Allah (^) nang minsan may isang tao ang 
lumapit sa Sugo ng Allah (^) at nagwika: ‘O Sugo ng Allah, nais 
kong makibahagi ka sa isa sa aking mga anak at nais kong ikaw ay 
maging saksi para dito’. Nang marinig ng Sugo ng Allah (^) ang 
pakiusap ng isang tao, ang Sugo ng Allah (^) ay nagtanong: 


^^adith Abu Dawud 


76 



“Inihahandog mo ba ang regalo sa lahat ng iyong mga anak ? Ang 
tao ay sumagot. Hindi! Ang Sugo ng Allah ay nagbigay puna. 
“Samakatuwid, humanap ka ng iba na sasaksi sa iyong pagbibigay 
regalo sapagkat ako ay hindi sasaksi sa isang hindi makatarungan 
at hindi pantay na pakikitungo. Maging masunurin (at matakot) sa 
Allah. Maging makatarungan at maging pantay ang pakikitungo sa 
iyong mga anak.” 

1. Ang Karapatan ng mga Kamag-anak 

Ang mga kamag-anak ay mayroong natatanging pagpapahalaga sa 
Islam. Ito ay nagbibigay paalala na tayo ay nararapat maging mabait 
at maasikaso sa kanila. Ang mayamang Muslim, lalaki o babae man, 
ay may tungkuling bigyan ng kaukulang asikaso ang kanyang mga 
kamag-anak. Nangunguna na rito yaong mga kamag-anak na 
malalapit at minamahal. Ayon sa aral ng Islam, ang isang Muslim ay 
nararapat na makibahagi sa mga pangangailangan ng mga kamag-anak 
sa pamamagitan ng pagbibigay ng kahit maliit na tulong sa kanila sa 
mga panahon ng kahirapan at kalungkutan. Ito ay batay sa aral na 
ipinag-utos ng Banal na Qur’an: 

“O, sangkatauhan! Matakot sa iyong Panginoon, na Siyang 
lumikha sa inyo mula sa iisang tao (Adan), at mula (kay Adan) 
nilikha Niya ang asawa nito, at mula sa kanilang dalawa, ay nilikha 
Niya ang di mabilang na mga lalaki at babae; (kayat) matakot sa 
Allah, at mula sa Kanya nanggaling ang iyong magkasanib na 
karapatan at (huwag ninyong putulin ang ugnayan) ng mga 
sinapupunan (na nagluwal sa inyo) sapagkat katiyakang ang Allah 

137 

ang Lagi ng Ganap na Nagmamasidsa inyo (lahat).” 

Katotohanan pa nito, iminumungkahi ng Islam sa isang Muslim na 
maging mabait sa kanilang mga kamag-anak kahit pa ang mga ito ay 
hindi mabait sa kanya. Inuutusan ng Islam ang bawat Muslim na 
patawarin ang sinomang nagkasala sa kanyang mga kamag-anakan 
maging ang mga ito ay mapaghiganti sa kanya. Iminumungkahi rin ng 
Islam na maging malapit ang kalooban sa mga kamag-anak kahit pa 


Hadith Bukhari at Muslim 
Quran 4:1 


77 



ang mga ito ay kumikilos ng taliwas sa kanya. Ito ay batay sa aral na 
sinabi ng Sugo ng Allah(^): 

“Ang isang tao na nagtatag ng magandang ugnayan sa kanyang 
angkan ay hindi siya ang ginantimpalaan. Ang isang tunay na 
mabuting makipag-ugnayan (sa kanyang mga kamag-anakan) ay 
ang isang tao na mabuti pa rin sa kanyang mga kamag-anak 
bagamat ang mga ito ay tumalikodsa ugnayan sa kanya.” 

Nagbigay babala ang Islam laban sa pagtalikod sa ugnayang pang 
kamag-anakan. Ito ay isinasaalang-alang ng Islam bilang isang 
mabigat at malaking kasalanan. Ito ay batay sa pahayag ng Banal na 
Qur’an: 

“Samakatuwid, inaasahan ba sa iyo na kapag ikaw ay itinakda sa 
katungkulan ikaw ay gagawa ng mga kabuktutan sa mga lupain, at 
strain ang ugnayang pangkamag-anakan? Sila yaong mga tao na 
isinumpa ng Allah sapagkat sila ay ginawang mga bingi at binulag 

138 

ang mga paningin.” 


Qur’an 47:22-23 


78 



Ang Pananalita tungkol sa Karapatan at Tungkuling 

Panlipunan 

Ipinag-uutos ng Islam sa mga mananampalataya (Muslim) na 
makibahagi sa dalamhati at pagsubok ng mga kapatid sa Islam sa 
buong daigdig at inuutusang makipagtulungan sa abot ng kanilang 
kakayahan. Ang pakikipagtulungan sa kapwa Muslim ay hindi 
nakahangga lamang sa isang lugar bagkus ito ay pandaigdigan at hindi 
nito isinasaalang-alang ang lugar na namamagitan sa kanila. Ang 
Sugo ng Allah (^) ayon sa isang pinagtibay na Hadith ay 
nagsasalaysay ng ganito: 

“Ang mananampalataya sa kapwa niya mananampalataya ay 
katulad ng haligi ng isang gusali. Ang haligi ay nagpapatibay at 
nagtutuwid sa isa’t isa. Pagkaraan niyang isinalaysay ito, kanyang 
ipinagdikit ang kanyang mga daliri ng kanyang dalawang kamay. ” 

139 

Karagdagan pa nito, tuwirang inuutusan ng Islam na maging 
mapagtiwala sa kapwa Muslim at iwasan ang pag-iisip ng masama. 
Ayon sa Sugo ng Allah (^): 

“Iwasan ang hinala. Ang panghihinala ang siyang pinakamalaking 
kasinungalingan. Huwag ninyong siyasatin ang mga masamang 
balita, mga pagkukulang at kapintasan ng inyong kapatid. Huwag 
maniktik sa inyong mga kapatid. Huwag makipagpaligsahan (ng 
may masamang pag-iisip at layunin) laban sa iyong kapatid. Huwag 
kamuhian ang iyong kapatid. Huwag kang lumayo mula sa iyong 
kapatid (sa or as ng kanyang pangangailangan at pakikiramay). O, 
mga alipin ng Allah, maging mabuting magkakapatid kayo sa isa’t 
isa katulad ng kautusang ipinag-aanyaya sa inyo. Ang Muslim ay 
nararapat na maging makatarungan sa kanyang kapatid na 
Muslim. Hindi niya ito hinahamak at inaalipusta. Hindi niya ito 
dapat ilagay sa anumang kapahamakan o panganib. Lahat ng 
bagay na pag-aari ng isang Muslim ay ipinagbabawal na gamitin ng 
kapwa Muslim (na walang pahintulot) o abusuhin ito (ng walang 


Hadith Bukhari at Muslim 


79 



karapatan). Ang kabutihan (at maging ang kabanalan) ay naririto, 
itinuro niya ang kanyang dibdib (para sa puso). Sapat na kasamaan 
ang ilagay ang isang kapatid na Muslim sa kapahamakan. Lahat ng 
bagay na pag-aari ng isang Muslim ay ipinagbabawal sa kapwa niya 
Muslim, ang kanyang dugo (pagpatay sa kanya), ang kanyang 
dangal at pamilya at yaman. Katotohanan, hindi tinitingnan ng 
Allah ang inyong mga katawan, anyo at ayos kundi Kanyang 
tinitingnan ang iyongpuso, ugali at kilos.” 

Isa pang patnubay ang ipinagkaloob ng Sugo ng Allah (M) ng 
ipahayag niya na: 

“Ang Muslim ay hindi maaaring maging tunay na 
mananampalataya hanggang hindi niya nais para sa kapwa niya 
Muslim ang nais para sa kanyang sarili. ” 

Ang mga pampublikong karapatan ay pangkaraniwan sa lahat ng 
kasapi ng Lipunang Islamiko: 

1. Ang Karapatan ng Namumuno sa Lipunan 

Ang karapatan ay batay sa nilalaman ng talata ng Banal na Qur’an: 

“O kayong mananampalataya! Maging masunurin sa Allah, at 
maging masunurin sa Sugo, at sa sinumang piniling maging 
tagapamuno mula sa inyo... ” 

Ang sumusunod ay mga alituntuning itinakda upang sundin ng isang 
Muslim: 

■ Pagsunod sa isang Pinuno hanggang hindi kayo inuutusang 
gumawa ng kasamaan. Ito ay batay sa utos ng Sugo ng Allah 

“Tumalima at sumunod, kahit maging ang isang alipin mula sa 
Ethiopia ay pinili bilang tagapamuno ninyo hanggang siya ay 
gumagawa ay on sa Banal na Aklat ng Allah.” 


Hadith Muslim 
Hadith Bukhari 
Qur’an 4:59 
Hadith Muslim 


80 



■ Samakatuwid, ang pagsunod sa namumuno na gumagawa ayon 
sa Banal na Aklat ng Allah (^) ay isang tanda ng pagsunod sa 
Allah (3i). Anumang pagsuway sa kautusan ng namumuno na 
gumagawa ayon sa Aklat ng Allah (M) ay tanda ng pagsuway 
sa Allah (M). 

■ Pagbigay ng tapat na Payo. Ang namumunong Muslim ay 
dapat na bigyan ng matapat na payo para sa kabutihan ng lahat 
ng mamamayan at maging para sa kabutihan niya. Dapat ding 
ipinaaalala sa isang namumuno ang mga kakulangang bagay 
para sa mga mamamayan. Ito ay batay sa Banal na Qur’an na 
nagpahayag ng: 

“Ngunit, magsalita sa kanya ng maayos; maaaring siya ay makinig 
sapaalala at matakot sa Allah.” 

Ang mga tagasunod at mga mamamayan ay nararapat na tangkilikin 
ang isang Muslim na namumuno sa panahon ng paghihikahos. Ang 
Muslim ay inuutusang sumunod sa kanyang pinuno at huwag siyang 
iwanan o talikdan at iwasang pagkaisahan ito upang magkaroon ng 
hidwaan at kasamaan. Kahit pa ang isang Muslim ay hindi nagbigay 
ng panunumpa bilang pagsunod sa kanya, hindi niya dapat iwanan ito 
sa oras ng kagipitan o pagdarahop. Ito ay batay sa aral ng Sugo ng 
Allah (M)'- 

“Rung ang isang tao ay lumapit sa iyo na may layong paghiwa- 
hiwalayin kayo, samakatuwid siya ay dapatpatayin.” 

2. Ang Karapatan ng mga Mamamayan sa Tagapamahala 

Ang mga Muslim sa isang Lipunang Islamiko ay may mga 
karapatan sa kanyang pamahalaan ayon sa mga sumusunod: 

Ang Ganap na Katarungan 

Ang bawat Muslim ay may karapatan na tumanggap ng pantay na 
pakikitungo sa Lipunang Islamiko. Lahat ng mamamayan na may 
karapatang tumanggap ng isang karapatan ay dapat ipagkaloob sa 
kanya ang kaukulang karapatan dito. Ang lahat ng mamamayan na 


Qur’an 20:44 
Hadith Muslim 


81 



may sari-sariling pananagutan o tungkulin ay nararapat na 
pakitunguhan ng makatarungan at pantay. Ang tungkulin o 
pananagutan mula sa mga mamamayan ay nararapat din paghati-hatiin 
sa paraang makatarungan at pantay. Walang sinomang tao, uri ng tao 
o pangkat ng tao ang dapat bigyan ng prioridad o pagtatangi kaysa sa 
iba pa. Ayon sa Sugo ng Allah(^): 

“Ang pinakamamahal ng Allah sa Araw ng Paghuhukom at siyang 
pinakamalapit sa Kanya ay yaong makatarungang pinuno/Hukom. 
At ang pinakakinamumuhian ng Allah at ang pinakamalayo sa 
Kanya ay yaong mayabang at mapang-abuso/mapang-api. ” 

Ang Sanggunian 

Ang mga mamamayan ay may karapatan sa sanggunian. Ang mga 
mamamayan sa Lipunan Islamiko ay may karapatang sanggunian 
tungkol sa mga paksa na nauukol sa kanilang kabuhayan at 
panlipunang gawain. Magkagayunman, ang sanggunian ay nararapat 
na gawin sa isang ordinaryong paraan lamang. Ang mga mamamayan 
ay dapat bigyan ng pagkakataong ipahayag ang kanilang kalooban o 
sariling opinion tungkol sa mga paksang nakaugnay sa kanilang 
pamayanan at lipunan. Ang mga opinyon ay maaaring tanggapin kung 
ito ay naglalayong mapabuti ang kalagayan ng mamamayan sa 
pangkalahatang pananaw nito. Ito ay batay sa isang pangyayari nang 
ang Sugo ng Allah (^) ay nakinig sa payo ng isang karaniwang 
kasamahan niya sa Digmaan ng Badr na nagbigay ng payo na baguhin 
ang lugar ng pananatili ng mga mandirigmang Muslim. Ang isang 
ordinaryong Muslim ay nagtanong sa Sugo ng Allah (^) sa panahon 
ng digmaan, ‘O Propeta ng Allah. Ito ba ay lugar na ipinag-utos sa 
iyo ng Allah at walang ng lugar na dapat pagpilian? ‘O ito ba ay 
isang stratehiyang pangdigmaan at balakin?’ Ang Sugo ng Allah 
(^) ay sumagot ng mabilis, ‘Hindi, ito ay stratehiya ko\ Ang tao ay 
nagbigay ng payo, ‘O Propeta ng Allah ! Ito ay hindi tamang pagpili 
ng lugar para sa pananatili ng mga mandirigma. Tayo ay dapat 
humanap ng pinakamalapit sa patubigan ng ating mga kaaway at 
doon manatili. At pagkaraan ay ating tabunan ang lahat ng 
patubigan at gumawa tayo ng patubigan para sa ating pangkat. 


Hadith Tirmidhi 


82 



Samatuwid, maaari nating simulan ang pagkikipagdigma. Mayroon 
tayong sariling pagkukuhanan ng tubig samantalang ang ating mga 
kaaway ay walang pagkukuhanan.’ Ang Sugo ng Allah (^) ay 
nagsabi: “Katiyakang ang iyong binanggit ay siyang pinakamahusay 
na payo.” 

Ang Alituntunin ng Islam 

Ang batayan ng mga alituntunin (Islamic Rulings) at mga batas ay 
ang Shariah, Batas Islamiko. Ang Saligan ng mga Muslim na 
namumuno ay nararapat na nagmumula sa Banal na Qur’an, Sunnah at 
sa lahat ng pinagmumulan ng Islamikong Paghuhukom. Walang 
puwang rito ang pansariling haka-haka o kaya ay opinion kung 
mayroong mga pinagtibay na batas na maaaring pagbatayan. Ang mga 
haka-haka o pansariling opinyon ay maaaring magbunga ng 
pagkakamali at maaari din namang magbunga ng magandang payo. 
Naririto ang isang pangyayari sa panahon ng pagiging pinuno 
(Khalifa) ni Omar Ibn Khattab (4®). Kaharap niya ang isang taong 
nagngangalang Abu Maryam A1 Saluli, na siyang pumatay sa kanyang 
kapatid na si Zaid Bin Khattab (4®). Si Omar Ibn Khattab ( ) ay 
nagsabi: “Isinusumpa ko sa Allah na hindi kita maaaring mahalin 
hanggang ang lupa ay magmahal sa dugo (ibig sabihin imposible) 
Ang nakapatay ay nagsabi: ‘Ito ba (pangyayaring ito) ay magiging 
hadlang para makuha ko ang anumang karapatan bilang Muslim? 
Si Omar ay mabilis na sumagot, “Hindi”... 

Ang Patakarang Bukas Para sa Lahat 

Ang isang namumuno ay hindi dapat isara ang pintuan sa 
pagtanggap ng mga payo o pamumuna. Ang namumuno ay hindi 
dapat maging asiwa o malayo ang kalooban sa kanyang mga 
mamamayan. Siya ay hindi dapat maglagay ng taong tagapamagitan 
na maaaring maging di pantay sa pagpili kung sino ang dapat 
makaharap o makausap ng namumuno habang ang iba naman ay 
pinipigilang makipagharap sa namumuno. Ayon sa aral ng Sugo ng 
Allah (^): 


Ibn Hisham Biography of the Prophet 


83 



^‘Sinomang pinagkatiwalaan para sa pamumuno ng mga 
kabuhayan ng mga Muslim ngunit siya ay nagtago o umiwas na 
makipagkita sa kanila at hindi ito tumutugon sa pangangailangan 
nila, sa Araw ng Paghuhukom ang Allah ay hindi makikiharap sa 
kanya na magiging sanhi ng kanyang paghihirap at 
pangangailangan. ” 

Ang Awa para sa Mamamayan 

Ang isang namumuno ay kailangang maawain at mabait sa kanyang 
mga kinasasakupang mamamayan. Hindi niya dapat bigyan ng 
mabigat na pasanin ang sinuman ng higit sa kakayahan nito. Hindi 
niya dapat pahirapan ang kanyang mga mamamayan upang mabuhay 
sa lipunang Islamiko. Nararapat niyang pakitunguhan ang mga 
matatanda katulad ng kanyang ama, ang isang kabataan katulad ng 
kanyang anak, at ang kasing gulang niya bilang kanyang mga kapatid. 
Siya ay nararapat na maging magalang sa mga matatanda, mabait at 
maawain sa mga kabataan, at mapagpaumanhin sa mga mamamayang 
kasing gulang niya. Ito ay batay sa Banal na Qur’an na nagpahayag ng 
ganito : 

“Ito ay bahagi ng Awa ng Allah na kayo ay (napag-utusang) 
makipag-ugnayan sa kanila sa paraang may kabaitan. Kung ikaw 
ay naging malupit at matigas ang puso, sila ay lalayo mula sa iyo; 
kaya’t maging mapagpaumanhin sa kanilang pagkukulang, at 
dumalangin sa Allah para sa kanilang mga kasalanan; at 
sumangguni sa kanila sa mga gawain (pansamantala). Pagkaraan, 
kapag ikaw ay nagkaroon na ng pagpapasiya, magtiwala sa Allah . 
Sapagkat minamahal ng Allah ang nagtitiwala (sa Kanya).” 

“ Ito ay batay rin sa aral na ipinagkaloob ng Sugo ng Allah (^): 

“Nawa’y maging maawain ang Allah sa mga taong maawain (at 
mabait sa kapwa). Maging (mabait at) maawain sa mga tao sa 
mundong ito at ang Allah ay magiging higit na maawain sa iyo.” 


Hadith Abu Dawood 
Qur’an 3:159 

Hadith Abu Dawood at Tirmidhi 


84 



Katotohanan pa nito, si Omar Bin Khattab (4®), ang pangalawang 
Khalifa ay minsang nagsabi: 

“Isinusumpa ko sa Ngalan ng Allah! Kung ang isang babaeng 
kamelyo ay nahulog sa daan sa Iraq, ako ay nangangambang 
tanungin ako ng Allah sa Araw ng paghuhukom (tungkol dito). (at 
sabihing) ‘O! Omar, bakit hindi mo binigyang daan ang babaeng 
kamelyo?” 

3. Ang Karapatan ng mga Kapitbahay 

Batay sa Banal na Qur’an, ang Allah (3i) ay nag-utos tungkol sa 
pakikipag-ugnayan para sa mga kapitbahay. 

“Sambahin ang Allah, at huwag magbigay katambal ng sinoman sa 
Kanya at gumawa ng mabuti sa inyong mga magulang, kamag- 
anakan, mga ulila, mga kapitbahay na dayuhan, ang inyong mga 
kasamahan, ang mga naglalakbay (na inyong makasalubong) at 
sinomang nasa Halim ng inyong kapangyarihan; sapagkat hindi 
minamahal ng Allah ang mapagmataas, ang mapagyabang” 

Iniulat ng Sugo ng Allah (^) ang mga Karapatan ng Kapitbahay: 

“Alam ba ninyo ang mga karapatan ng isang kapitbahay? (Ito ay 
ang mga sumusunod): Kung ang kapitbahay ay humingi ng iyong 
tulong, ipagkaloob ito sa kanya. Kung ang kapitbahay ay umuutang 
sa iyo, pautangin ito (kung may kakayahang pautangin). Kung ang 
kapitbahay ay isang mahirap, tulungan siya ng pananalapi at 
tulungan sa kanyang kahirapan (kung ito ay inyong makakayanan). 
Kung ang kapitbahay ay maysakit, dalawin siya (at tulungan sa 
kanyang kalagayan). Kung ang kapitbahay ay maligaya sa isang 
kapakinabangan, batiin siya. Kung ang kapitbahay ay nagdurusa, 
mag-alay ng pakikiramay. Kung ang kapitbahay ay namatay, 
makipaglibing (kung may kakayahan). Huwag itaas ang paggawa 
ng bahay na maaaring humadlang ang pagpasok ng araw at hangin 
sa kanila. Huwag gambalain ang kapitbahay sa mga amoy na 
niluluto maliban lamang kung bibigyan ito ng pagkaing niluto. 
Kung kayo ay namili ng mga prutas (samantalang siya ay walang 
kakayahang bumili) bigyan siya kahit na kaunti lang. Kung hindi 


Qur’an 4;36 


85 



mo nais na bigyan siya, dalhin o ipasok sa tahanan na di ito 
namamalayan. Huwag hayaan ang iyong anak pagkaraan nito na 
dalhing palabas ang prutas at ipagmarali sa anak ng kapitbahay. ” 

152 

Karagdagan pa nito, ang Islam ay nagbigay ng tatlong uri ng 
Kapitbahay ayon sa mga sumusunod: 

Ang Kapitbahay na Kamag-anak 

Ang ganitong uri ng kapitbahay ay may tatlong karapatan sa iyo. 
Ang karapatang pangkamag-anakan, ang karapatang pangkapitbahay, 
at ang karapatan bilang isang Muslim. 

Ang Kapitbahay na Muslim 

Ang ganitong uri ng kapitbahay ay may dalawang karapatan; - ang 
karapatan bilang kapitbahay, at ang karapatan bilang Muslim. 

Ang Kapitbahay na di-Muslim 

Ang ganitong kapitbahay ay may isa lamang karapatan; -ang 
karapatan bilang kapitbahay. Si Abdullah Omar (4®), isang kilalang 
kasamahan ng Sugo ng Allah (^) at Muslim iskolar ay dumating sa 
bahay minsan. Natagpuan niya na ang kasama niya sa bahay ay 
nagkatay ng isang tupa. Kaagad siyang nagtanong,”Binigyan mo ba 
ng tupa ang ating kapitbahay na Hudyo? Narinig ko ang Sugo ng 
Allah {M) na nagsabi: 

“Si Anghel Gabriel ay palagiang nagbibigay payo sa akin na 
maging mabait sa aking kapitbahay hanggang naisip ko na baka 
nais niya na ang aking kapitbahay ay gawin kong isa sa aking 
tagapagmana.” 

4. Ang Karapatan ng mga Kaibigan 

Isinasaalang-alang ng labis sa Islam ang mga karapatan ng isang 
kaibigan at ito ay nagtakda ng mga alituntunin na dapat gampanan 
para sa isang kaibigan. Katulad halimbawa ng mabuting pakikitungo 
at ang tapat na pagpapayo dito. Ang Propeta {M) ay nagsabi: 


Hadith A1 Karaitee 
Tirmidhi 


86 



‘‘Ang pinakamabuting kaibigan sa paningin ng Allah ay siya na 
naghahatid ng kabutihan sa kanyang mga kasama, at ang 
pinakamabuti na kapitbahay ay siya na mabuting makitungo sa 
kanyang mga kapitbahay.” 

Karagdagan pa dito, itinuturo ng Islam na may tiyak na karapatan 
ang mga kaibigan. Ito ay batay sa pamamatnugot ng Propeta ng Allah 
(^): 

“Ang pinakamabuting kaibigan at ang pinakamabuting kapitbahay 
ay ang pinakamabuti sa kanila. ” 

5. Ang Karapatan ng mga Dukha at Mahihirap : 

Ang mga dukha at mga kapus-palad ay may tiyak na karapatan sa 
Islamikong pamayanan. Sa katunayan, kinalulugdan ng Allah (5fe) ang 
mga nagpapakasakit para sa Kanyang Landas sa pamamagitan ng 
pagtulong sa mga maralita at dukha sa Islamikong bayan. Ito ay batay 
sa salita ng Banal na Qur’an: 

“At sa mga kayamanan ay may kinikilalang karapatan para sa 
namamalimos at maralita. ” 

Itinuturing ng Islam ang mga kawanggawa na ibinibigay sa mga 
dukha at mahihirap bilang mga pinakamabuting gawain. Sa kabilang 
dako, ang Islam ay nagbabala sa mga nagtatago at nag-iipon ng 
kayamanan ngunit hindi gumugugol sa landas ng Allah (3fe). Ito ay 
batay sa Banal na Qur’an: 

“Hindi (isinasaalang-alang na) isang kabutihan o kabanalan ang 
ilingon ninyo ang inyong mga mukha sa Silangan o Kanluran (sa 
panalangin), datapwa’t ang kabutihan at kabanalan ay ang 
maniwala sa Allah at sa Huling Araw, sa mga Anghel, sa Aklat at sa 
mga Sugo (Propeta); at ang gumugol ng yaman dahil sa 
pagmamahal sa Kanya, para sa mga kamag-anak, sa mga ulila, sa 
mga nangangailangan, sa mga naglalakbay (na walang matuluyan), 
sa mga humihingi, at sa pagpapalaya ng mga alipin; ang maging 
mataimtim sa panalangin nang mahinusay (Iqamat-as-Salah), at 


Tirmidhi 
Tirmidhi 
Qur’an 70:24-25 


87 



nagkakaloob ng Zakat (katungkulang kawanggawa), at tumutupad 
sa kasunduan na kanilang ginawa; at matatag at matiyaga sa 
matinding kahirapan at karamdaman, at sa lahat ng panahon ng 
kagipitan (sa pakikibaka o pakikipaglaban sa Digmaan). Sila ang 

1 ^7 

mga tao ng katotohanan at sila ang mga may takot sa Allah . ” 

Sa ganitong kadahilanan, ang Zakah ay ipinag-uutos bilang pinaka- 
pangunahing saligan ng Islam. Ang Zakah ay itinalagang bahagdan 
mula sa mga naipong halaga sa loob ng isang taon. Ito ay buong 
pusong pagbibigay ng mga Muslim (sa mga maralita at mga 
nangangailangan) bilang pagsunod sa Kautusan ng Allah (3i). Ang 
Zakah na ito ay nararapat bayaran ng mga Muslim na may kaukulang 
naipong sapat na halaga. Ito ay batay sa salita ng Allah (^) sa Banal 
na Qur’an: 

“At sila ay hindi napag-utusan maliban na sila ay sumamba lamang 
sa Allah, maging matapat sa pananampalataya sa Kanya, 
panatilihing malinis (wagas) ang relihiyon para sa Kanya sapagkat 
ang tao ay likas na matuwid. At mag-alay ng pagsamba at 
magbayad ng kawanggawa (Zakat). Ito ang tunay na Relihiyon.” 

158 

Kung ang Muslim ay nagkait na magbigay ng kanyang tungkulin 
para sa Zakah, siya ay itinuturing na hindi mananampalataya. At kung 
ang mga Muslim (sa isang lugar) ay tumangging magbayad ng Zakah 
sa mga nangangailangan at maralita, ang Pinuno ng mga Muslim ay 
may karapatang magtaguyod ng pakikipaglaban sa mga ito hanggang 
hindi sila sumusunod (sa ipinag-uutos) na magbayad ng Zakah. 
Sapagkat ang pagtanggi sa pagbabayad ng Zakah ay nakakasama sa 
mga dukha at mga nangangailangan sa pamayanan ng mga Muslim na 
mayroong karapatan dito. Batay dito, ang makatuwirang 
pamamatnubay ng pangalawang Khalifa na si Abu Bakr ( ) ay 
nagtaguyod ng pakikipaglaban sa mga taong tumatangging magbayad 
ng Zakah. Si Abu Bakr (4®) ay ipinahayag ang kanyang bantog na 
pag-uulat; 


157 

158 


Qur’an 2:177 
Qur’an 98:5 

88 



“Isinusumpa ko sa Allah! Kung sila ay tumangging magbayad sa 
akin kahit na katumbas lamang ng isang lubid ng kamelyo na 
ibinayad nila sa panahon ng Sugo ng Allah, magkagayon ako ay 
makikipaglaban sa kanila upang mapanumbalik (lamang) muli ang 
pagbabayad ng kabuuang halaga.” 

Ang mga Alituntunin at Prinsipiyo sa pagbabayad ng Zakah ay 
ang mga sumusunod: 

1. Ang mga nagbabayad ng Zakah ay kinakailangang may sapat na 
ipon na ang tawag dito ay ‘Nisab’-ang itinakdang pamantayang sukat 
upang malaman kung ang isang Muslim ay nakaabot sa itinakdang 
(minimum) na pamantayan ng pagbabayad ng Zakah. Ito ay sapat na 
halaga na itinakda ng Batas ng Islam. At ang mga ito ay salaping labis 
pagkaraang mapunan ang mga pangunahing pangangailangan (basic 
needs). Ang mga mahahalagang pangangailangan ng tao ay ang mga 
pagkain, pamamahay, mga kasuotan at pangangailangang 
paglalakbay. 

2. Ang halagang pambayad ng Zakah ay kailangang naimpok sa loob 
ng isang taon na hindi nagagalaw (nagagastos) para sa ibang 
mahahalagang pangangailangan. Kung ang mga ito ay ginugol bago 
mag-isang taon, ang mga ito ay hindi nararapat para sa Zakah. 

Ang mga taong may karapatan sa Zakah ay walong uri at ang mga ito 
ay batay sa Banal na Qur’an: 

“Ang As-Sadaqat (ito ay nangangahulugan ng katungkulang 
kawanggawa, gay a ng Zakah) ay para lamang sa mga Fuqara (mga 
mahihirap na hindi nagpapalimos) at sa mga Masakin (sa mga 
mahihirap na nagpapalimos), sa mga nangangasiwa upang 
mangalap (ng mga Zakah), sa mga tao na ang puso ay nahihilig sa 
Islam, at para sa pagpapalaya ng mga bihag (alipin), sa mga may 
pagkakautang, para sa mga nakikipaglaban para sa landas ng Allah 
(mga Mujahidun), sa mga naglalakbay (na walang mahanapan ng 
tulong); na ito ay katungkulang itinalaga ng Allah, at ang Allah ay 
Ganap na Nakakaalam, ang Sukdol sa Karunungan.” 


Qur’an9;60 


89 



Ang halaga ng Zakah ay 2.5% bahagdan ng kabuuang halaga ng 
mga naipon sa loob ng isang taon. Ipinapatupad ng Islam ang 
pagbabayad ng Zakah upang maibsan at mapawi ang paghihirap sa 
Islamikong bayan na siyang banta na maaaring maging sanhi ng mga 
suliranin na magmumula sa kahirapan, tulad ng pagnanakaw at 
patayan dahil sa pagnanasa sa mga pag-aari, kagamitan at kayamanan 
ng iba. Karagdagan pa dito, ito ay nagiging daan sa pagtutulungan 
para sa panlipunang kagalingan at ikabubuti ng bawat miyembro ng 
pamayanang Islamiko. Bukod dito, ginaganap ng Zakah ang 
pangangailangan ng mga kapus-palad at mga maralita at ibinabayad sa 
mga may utang na walang kakayahang bayaran ang kanilang utang. 
Dagdag pa rito, ginagawang dalisay at malinis ng Zakah ang mga 
puso, kaluluwa at kayamanan ng mga nagbabayad nito. Ang matapat 
na nagbibigay nito ay naaalis ang pagiging mapag-imbot, kasakiman o 
karamutan at hindi nagiging makasarili. Ang Allah (3i) ay nagsabi 
batay sa Banal na Qur’an: 

“...At ang sinomang kaluluwa ang nakaiwas sa pagiging mapag- 
imbot (ng pag-aari ng iba), sila yaong mga magtatamo ng 
tagumpay. ” 

Bilang karagdagan, ang Zakah ay pinapadalisay ang mga puso ng 
mga taong hindi nakatamasa ng kasaganaan. Ang mga maralita at 
kapus-palad ay naiibsan ang kanilang pagkapoot, pagkamuhi, 
paninibugho at pagseselos laban sa mga mayayamang tao sa 
Islamikong pamahalaan. Dahil dito nalalaman at nakikita ng mga 
kapatid na mahihirap ang pagiging maalalahanin at pagmamalasakit 
ng mga maykaya sa buhay na kanilang mga kapatid. Ang 
Makapangyarihang Allah ay nagbanta na may matinding kaparusahan 
sa mga hindi tumutupad at hindi nagbabayad ng Zakah. Ang Allah 
(^) ay nagsabi batay sa Banal na Qur’an: 

“At huwag hayaan ang mga mapag-imbot na nagtatago sa mga 
bagay na ipinagkaloob sa kanila mula sa Kasaganaan (kayamanan) 
ng Allah, nag-aakala na ito ay mabuti sa kanila. Hindi! ito ay higit 
na masama sa kanila, ang mga bagay na kanilang itinatago ng may 
kasakiman ay itatali sa kanilang leeg na katulad ng (kadenang) 


‘“Qur’an 64:16 


90 



kuwelyo sa Araw ng Muling Pagkabuhay. At ang Allah ang nag- 
aangkin ng mga pamana ng kalupaan at kalangitan, at ang Allah 
ang Ganap na nakakabatid ng lahat ng inyong ginagawa.” 

6. Ang Karapatan ng mga Manggagawa 

Ang Islam ay nagpanukala ng alituntunin at regulasyon para sa mga 
manggagawa at sa nagpapagawa. Ang pinaglilingkuran, batay sa turo 
ng Islam, ay kinakailangan makapagpatibay ng isang magandang 
ugnayan sa kanyang mga manggagawa. Ang ugnayang ito ay 
nararapat na batay sa pagkapantay-pantay, mabuting pakikisama at 
pagkakapatiran sa Islam. Ito ay nasasalig sa Hadith ng Propeta ng 
Allah (M); 

“Ang iyong manggagawa ay iyong kapatid. Ang Makapangyarihang 
Allah ay inilagay sila sa Halim ng iyong pamamahala (para sa 
iyong kapakanan). Kinakailangan sa namamahala na pakainin ang 
kanyang kapatid na manggagawa ng pagkaing tulad ng kanyang 
kinakain, damitan sila tulad ng iyong kasuotan at huwag bigyan ng 
gawain ng higit sa kakayahan nila, magkagayon, kailangan 
tulungan sila (kung mabigat para sa kanila ang naiukol na 
gawain)” 

Karagdagan pa dito, pinagtibay ng Islam ang karangalan at dignidad 
ng mga manggagawa. Ang Propeta ng Allah (^) ay nagsabi: 

“Ang pinakamabuting (malinis o dalisay) na hanap-buhay ay ang 
mga nanggagaling sa marangal (at matapat) na manggagawa.” 

Bukod dito, ipinapatupad ng Islam sa mga pinaglilingkuran na 
magtakda para sa kanilang sahod (at magkasundo) sa kanyang 
manggagawa bago sila magsimula sa gawain. 

Binigyang katiyakan ng Sugo ng Allah (M) ang mga karapatan ng 
manggagawa at maging ang sahod nito na tatanggapin. Ang Sugo ng 
Allah (M) ay nagsabi: 


Qur’an 3:180 
Bukhari 

Mosnad Ahmad 

Baihaqi at Abdul Razzaq in Al-Mosannaf. 


91 



“Ako ay kaaway ng tatlong uri ng tao sa Araw ng Paghuhukom ... at 
ang isang tao na pinagtrabaho ang manggagawa ngunit hindi niya 
ito (ganap na) binayaran.” 

7. Ang Karapatan ng mga Pinaglilingkuran 

Pantay na ipinag-uutos ng Islam sa mga manggagawa na panatilihin 
ang magandang ugnayan nito sa kanyang pinaglilingkuran. Ipinag- 
uutos ng Islam na tuparin ang kanilang tungkulin at gawain para sa 
kanilang pinaglilingkuran sa abot ng kanilang kakayahan at talino. 
Ang mga manggagawa ay hindi dapat magpabaya sa kanilang mga 
gawain at tungkulin sa anumang dahilan. Ang Sugo ng Allah (^) ay 
nagsabi: 

“Ang Makapangyarihang Allah ay nagnanais sa isang 
manggagawa na gawin ang kanyang tungkulin sa pinakamahusay 
(na antas ngpaggawa).” 

8. Ang Karapatan para sa mga Ibang Nilikha. 

Lahat ng alagang hay op ay nararapat ng pakainin ng maayos, malinis 
na pinangangalagaan at pakitunguhan ng may kabaitan. Ang Sugo ng 
Allah (M) ay nagsabi: 

“Ang isang babae ay nangyaring mapasok sa Impiyerno ng dahil sa 
isang pusa. Ikinulong niya ang pusa hanggang ito ay namatay. 
Hindi niya pinakain ang pusa at hindi man lamang pinainom ng 
tubig at hindi rin pinahintulutang makawala upang humanap ng 
kanyang makakain. ” 

Ang lahat ng hayop ay nararapat na pangalagaan batay sa 
Islamikong kautusan at aral. Ang mga hayop na nagpapasan o 
nagdadala ng mga bagay-bagay ay hindi dapat bigyan ng higit na 
bigat na pasanin na magiging sanhi ng kahirapan nito sa pagpapasan. 
Ang mga hayop ay hindi dapat saktan, pagmalupitan sa anupamang 
kadahilanan. Ang Sugo ng Allah (^) ay nagsabi: 


Bukhari 

Hadith Abu Ya’la at Baihaqi 
Hadith Bukhari at Muslim 


92 



“Isinusumpa ng Allah ang isang tao na sinunog (hinero) ang 
hay op upang lagyan ito ng tanda.” 

Ipinagbabawal din ng Islam sa tao na gawing aliwan ang isang 
hay op sa pamamagitan ng pagpana nito ng buhay na nagiging sanhi 
upang ang inosente at kaawa-awang hayop ay magdusa sa kamay ng 
tao. Isinalaysay ni Ibn Omar (4®) nang nadaanan nito ang isang 
pangkat ng kabataang Quraish na pinapana nila ang isang ibon. 
Tinanong ni ibn Omar (4®) kung sino ay may kagagawan nito. At 
pagkaraan ay nagsabi: ‘Nawa’y sumpain ng Allah ang taong 
ginagawang asintahan ang isang buhay na hayop (gaya ng 
pagpapana sa ibon)’. At si Ibn Omar (4a) ay nagsalaysay tungkol sa 
isang Hadith na may kaugnayan sa ganitong pagmamalupit sa mga 
hayop. 

“Nawa’y sumpain ng Allah ang sinomang nagsagawang asintahan 
ang buhay na hayop (halimbawa ang pagpana sa isang buhay na 
nilalang).” 

Itinatakwil at kinamumuhian din ng Islam ang pagputol-putol ng 
katawan ng isang hayop pagkaraan ito ay patayin na walang 

I 70 

makatuwirang dahilan. 

Ipinagbabawal din ng Islam ang pananakot o pananakit sa mga hayop. 
Ito ay batay sa isang Hadith na isinalaysay ni Ibn Masoud ( 4 ®). 

“Kami ay nasa isang pangkat ng Sugo ng Allah. Siya ay umalis 
upang gumamit ng palikuran. Habang siya ay wala, aming 
napansin ang isang babaeng ibon kasama nito ang dalawang maliit 
niyang anak. Aming kinuha ang mga anak nito. Ang ina ng mga 
maliliit na ibon ay lumipad sa itaas ng ulo ng Sugo ng Allah (na tila 
nagsusumbong). Nang bumalik ang Sugo ng Allah, napansin niya 
ang aming ginawa.” Siya ay nagtanong: “Sino ang kumuha ng 
dalawang maliliit na anak ng ibong ito na siyang sanhi ng 
kalungkutan at pagdadalamhati nito? Ibalik ang mga anak sa 

171 

kanyang ina. ” 


Hadith Bukhari at Muslim 
Hadith Bukhari at Muslim 
™ Hadith Bukhari 
Hadith Abu Dawud 


93 



Ipinag-uutos din ng Islam na gawing magaan ang pagkatay sa isang 
hay op na ang lay on ay upang kainin. Ang Islam ay nagtuturo na hindi 
dapat iharap ang matalim na kutsilyo sa harapan ng hay op na 
kakatayin o kaya habang ang mga hay op ay nakikita ito. Ang mga 
hayop na kakatayin ay hindi dapat bakliin ang mga leeg o kaya ay 
balatan bago ganap na katayin. Ganoon paman, ang Islam ay nag- 
uutos na dapat patayin ang mga hayop o insekto na nakapipinsala sa 
tao. Sapagkat ang buhay ng tao ay banal at mahalaga. Ang tao ang 
siyang pinakamarangal o dakila sa paningin ng Allah (3fe). Katulad ng 
paliwanag sa naunang paksa, ang tao ang siyang pinakakorona sa 
lahat ng nilikha. Ang Allah (^) ay nagsabi: 

“At tunay nga na Anting pinarangalan ang mga anak ni Adan; 
pinagkalooban ng masasakyan sa mga lupain at karagatan; At 
Amin silang ginawaran ng kabuhayan na mabuti at wagas; at Amin 
silang pinagpala ng higit sa karamihan ng Aming mga nilikha na 

172 

may tanda ng pagtatangi. ” 

Binigyang-diin ng Islam na maging maawain sa mga hayop. 
Katotohanan pa nito, ang magandang pangangalaga ng may kabaitan 
sa mga hayop ay isang paraan ng pagtanggal ng mga kasalanan at ang 
pagpasok sa paraiso. Ang Sugo ng Allah (^) ay nagsabi: 

“Habang ang isang lalaki ay nasa kanyang paglalakbay sa disyerto, 
siya ay nakadama ng pagkauhaw. Sa paghahanap niya ng tubig, 
kanyang natagpuan ang isang baton. Siya ay bumaba sa baton ng 
may kahirapan, uminom siya at umahon. Sa bukana ng baton, 
napansin niya ang isang ligaw na aso na sinisipsip ang dumi ng 
dahil sa masidhing uhaw. Napag-isip ng lalaki na ang asong ito ay 
masidhing uhaw na katulad din niya. At dahil walang matagpuang 
lalagyan para ibigay sa nauuhaw na aso, inalis niya ang kanyang 
sapatos, bumabang muli sa baton at pinuno ng tubig ang sapatos, 
tinanganan niya ang sapatos sa pamamagitan ng kanyang mga 
ngipin at muling umakyat at umahon mula sa baton. At ipinainom 
ng lalaki sa aso ang tubig na nasa sapatos. Ang Allah ay tumingin 
sa lalaking ito ng may awa ng dahil sa ginawang tulong sa aso. 
Nasiyahan ang Allah sa ginawa ng lalaki at Kanyang pinatawad 

Qur'an 17:70 

94 



ang mga kasalanan nito. Ang mga kasamahan ng Sugo ng Allah 
na nakikinig ay nagtanong:’ kami ba ay ginagantimpalaan sa mga 
kabutihang ginagawa para sa mga hay op. Siya (Sugo ng Allah ) ay 
sumagot: ’Oo, ito ay tiyak na mayroong gantimpala sa anumang 
tulong na ipinagkaloob sa anumang (buhay) humihingang hayop.” 

173 

At tungkol naman sa mga halaman at punongkahoy, ipinahihintulot 
na pakinabangan ang mga bunga ng mga punong kahoy. Ngunit, 
ipinagbabawal ng Islam na putulin ang isang punong kahoy o putulin 
ang mga sanga nito ng walang mabuting layon. Kung wala din lamang 
magandang layunin, ang mga puno o mga halamanan ay hindi dapat 
sirain o putulin. Sa kabila nito, ipinag-uutos ng Islam na panatilihin 
ang mga halaman o puno upang ang mga ito ay yumabong. Ito ay 
batay sa isang Hadith ng Sugo ng Allah (^): 

“Kung ang Araw ng Paghuhukom ay dumating, (at inyong nakita 
ang pangyayari), habang ang isang tao ay tangan niya ang isang 
punla ng datiles (upang itanim), hayaang itanim niya kung kaya 
niyang itanim bago niya lisanin ang buhay sa mundong ito.” 

Higit pa nito, isinasaalang-alang din ng Islam ang pagtatanim ng 
mga halaman at punong kahoy bilang isang gawaing kapaki- 
pakinabang at pinagpapala ng Allah (^). Batay ito sa isang Hadith ng 
Sugo ng Allah (M): 

“Walang Muslim na nagtanim ng isang punong-kahoy na ang mga 
ibon, o tao at maging hay op na kumain mula rito (ng bunga ng 
punong itinanim) na hindi makakatanggap ng gantimpala sa 

175 

pagtatanim ng mga punong-kahoy. ” 

Tinataguyod din ng Islam ang ilang mga karapatan maging sa mga 
lansangan o daan at pampublikong daraanan. Ang Sugo ng Allah (^) 
ay nagsabi: 

“Iwasan ang pag-upo sa gilid ng daan. ’ Ang mga kasamahan ng 
Sugo ng Allah (0 na naroroon nang oras na yaon ay nagsabi: ‘O 


Hadith Bukahri 
Hadith Musnad Ahmad 
Hadith Muslim 


95 



Sugo ng Allah, ang mga gilid ng mga daan ay lugar para sa amin 
upang maupo, mag-usap at magpahinga. At hindi namin ito 
maiwasan.’ Nang marinig nito ng Sugo ng Allah (0, siya ay 
sumagot, ‘Rung hindi kayo makaiwas sa pag-upo sa gilid ng daan, 
samakatuwid, kayo ay magbigay karapatan para sa mga gilid ng 
daan’. Ang mga kasamahan ng Sugo ng Allah (0 ay muling 
nagtanong, ‘O Sugo ng Allah, ano ba ang mga karapatan ng mga 
(gilid ng mga) daan’. Ang Sugo ng Allah (0 ay sumagot: “Ibaba 
ninyo ang inyong paningin (kapag mayroon dumaraan). Iwasan 
ang pagkakaroon ng pinsala o pananakit sa kaninuman (na 
nagdaraan). Batiin (ng salam) ang sinomang bumati sa inyo. Kayo 
ay nararapat na mag-anyaya ng kabutihan at magbawal ng mga 
kasamaan.” 

Ang Sugo ng Allah (M) ay nagsabi rin: 

“Ang pag-alis ng mga nakasasakit na bagay sa daan ay isang uri ng 

177 

kawanggawa (na ginagantimpalaan at ikinasisiya ng Allah ).” 

Sinabi rin ng Sugo ng Allah (^): “Iwasan ang mga kasumpa- 
sumpang mga bagay’. Ang mga kasamahan ng Sugo ng Allah (0 
ay nagtanong, ‘O Sugo ng Allah, ‘Ano ba ang mga kasumpa- 
sumpang mga bagay?’ Ang Sugo ng Allah (0) ay sumagot: ‘Ang 
pagdumi ng isang tao sa pampublikong daanan at ang pagdumi (o 
pag-ihi) sa mga lilim na sinisilungan o pahingahan (pasyalan) ng 
mga tao. ” 

Kung ang mga karapatang ito ay hindi naipatupad, ito ay 
mananatiling mga pangarap lamang na patuloy na inaasam-asam ng 
tao. At kung wala naman namumuno na maaaring magpatupad ng 
mga karapatang ito, ang mga mabubuting bunga na maaaring 
makamtan tungkol dito ay mananatiling mga adhikain lamang na 
walang katuparan. Ang Sugo ng Allah (M) ay nagbigay aral na: 
“Pigilin ang isang mangmang mula sa paggawa ng mga kasamaan. ’ 
Anyayahan siyang gumawa ng mga mabubuting bagay, kung ito ay 
hindi magawa, ang parusa ng Allah ay mapapasaiyo.” Upang 


Hadith Bukhari at Muslim 
Hadith Bukhari 
Hadith Muslim 


96 



mapanatili ang mga karapatan sa isang Islamikong lipunan, 
ipinahayag ng Allah (^) sa pamamagitan ng Kanyang Sugo (^) ang 
mga kautusan na huwag lumagpas sa itinakdang hangganan. At ang 
Allah (5fe) ay nagtakda ng mga kaukulang parusa tungkol dito. 

Ang Mga (ibang) bagay na dapat at hindi dapat gawin 

sa Islam. 

Ipinagbabawal ng Islam ang pagpatay sa kaninumang tao. 
Itinuturing ng Islam ang pagpatay bilang isa sa pinakamalaking 
kasalanan. Ito ay batay sa pahayag ng Banal na Qur’an: 

“Huwag kumitil ng buhay na ginawang banal ng Allah, maliban sa 
makatarungang dahilan. At kung sinoman ang pinatay ng may 
pagkakamali, Aming ipinagkaloob sa mga naiwan nito, ang 
karapatang (maningil ng Qisas o di kaya magbigay ng 
kapatawaran): ngunit huwag siyang lumagpas sa itinakdang 
hangganan hinggil sa pagkitil ng buhay sapagkat siya ay 

179 

tinutulungan ngbatas.” 

Ipinagbabawal ng Islam ang pang-aabuso laban sa dangal, karapatan 
at pribadong pamumuhay. Ang pang-aabuso sa kapwa ay 
isinasaalang-alang rin ng Islam bilang isang malaking kasalanan. Ang 
Makapangyarihang Allah ay nagpahayag sa Banal na Qur’an: 

“At huwag kayong magtangkang lumapit man lang sa bawal na 
pakikipagtalik; dahil ito ay nakakahiya (Fahishah; paglampas sa 
hangganan ng pagsuway) at malaking kasalanan at magbubunsod 

1 Rfi 

sa ibang daan (ng kasalanan).” 

Ipinagbabawal din ng Islam ang lahat ng uri ng nakahihiyang 
gawain o anumang bagay na nag-aanyaya ng kalaswaan sa Lipunan. 
Samakatuwid, lahat ng gawain na maaaring magbigay daan ng 
kalaswaan ay ipinagbabawal din ng Islam. Ang Makapangyarihang 
Allah ay nagpahayag: 

“Ipahayag! Halina kayo, aking bibigkasin (sa inyo) kung ano ang 
mga ipinagbabawal ng Allah sa inyo; huwag kayong magtambal ng 


Qur’an 17:33 
Qur’an 17:32 


97 



anupaman sa pagsamba sa Kanya, maging mabuti at masunurin sa 

inyong mga magulang, huwag ninyong patayin ang inyong mga 

anak dahil sa kahirapan; Kami ang nagkakaloob ng ikabubuhay 

nila at ninyo, huwag kayong lumapit sa kahiya-hiyang kasalanan 

(bawal na pakikipagtalik at iba pa), kahit na ito ay ginawa ng lantad 

o lingid, at huwag kayong pumatay ng sinomang ipinagbawal ng 

Allah, maliban kung ito ay sa makatarungang dahilan (na ay on sa 

Batas Islamiko). Ito ay kanyang ipinag-utos sa inyo upang kayo ay 
181 

makaunawa. ” 

Ipinagbabawal ng Islam ang lahat ng uri ng pang-aabuso laban sa 
kayamanan at ari-arian ng ibang tao. Samakatuwid, lahat ng uri ng 
pagnanakaw at pandaraya ay ipinagbabawal sa Islam. Ito ay batay sa 
Hadith ng Sugo ng Allah (M): 

182 

“Sinoman ang mandaraya ay hindi nabibilang sa atin. ” 

Ang pagpapatubo ay mahigpit na ipinagbabawal sa Islam. Ang 
Makapangyarihang Allah ay nagbigay pahayag mula sa Banal na 
Qur’an: 

.. Yaon ay sapagkat kanilang sinasabi: “Ang kalakal ay katulad 
ng patubuan (interest)” ngunit pinahintulutan ng Allah ang 

183 

kalakalan at ipinagbawal ang patubuan (interest)...” 

Ipinagbabawal ng Islam ang lahat ng uri ng pandaraya at pagtataksil. 
Ang Makapangyarihang Allah ay naghayag: 

“O kayong mananampalataya! Huwag magtaksil (o strain) ang 
tiwala ng Allah at ng Kanyang Sugo. At huwag lustayin ang mga 

184 

bagay na ipinagkatiwala sa inyo. ” 

Ipinagbabawal din ng Islam ang Monopoliya. Ayon sa salaysay ng 
Sugo ng Allah (M)'- 

“Walang gumagawa ng monopoliya maliban sa isang 
makasalanan. 


‘'’‘Qur’an 6:151 
Hadith Muslim 
‘'’^Qur’an 2:275 
Qur’an 8:27 
Hadith Muslim 


98 



Ipinagbabawal din ng Islam ang lahat ng uri ng Suhol. Ang isang 
Hadith ng Sugo ng Allah (^) ay nagbigay babala tungkol dito: 

“Nawa’y isumpa ng Allah ang nagbibigay suhol at tumatanggap 
nito." 

Kaugnay nito, ang pagbabawal ay ipinag-uutos din tungkol sa mga 
makasalanang pamamaraan ng pagkuha o pagkakakitaan ng salapi. 
Ang Makapangyarihang Allah ay nagpahayag batay sa Banal na 
Qur’an: 

“At huwag lustayin ang inyong mga ari-arian sa pamamagitan ng 
luho at huwag gamitin ito para sa pagsuhol sa Hukom na maaaring 
maglayon ng mating pag-iimbot at paglustay sa ari-arian ng ibang 
tao.” 

Isinusumpa ng Islam ang pang-aabuso sa kapangyarihan o katayuan 
upang makamtan lamang ang sariling kapakinabangan mula rito. 
Sinomang nagsamantala sa pamamagitan ng pang-aabuso sa kanyang 
tungkulin o kapangyarihan ay nararapat na ang lahat ng kanyang ari- 
ariang nagmula sa pang-aabuso ng tungkulin ay ilagay sa kaban ng 
pamahalaan. Ito ay batay sa isang Hadith ng Sugo ng Allah (^): 

“Sinabi ng Sugo ng Allah kay Ibn-ul-Lutbiyyah na itinalaga bilang 
tagapangasiwa ng mga koleksiyon ng Zakat, nang ang 
tagapangasiwa ng zakat ay hinati ang mga koleksiyon sa dalawang 
pangkat, ang isa ay para sa Kaban ng Pananalapi at ang isa 
namang bahagi ay inako bilang mga handog at alay na 
ipinagkaloob sa kanya. Nagalit ang Sugo ng Allah nang marinig 
niya ito mula sa tagapangilak. Tumayo ang Sugo ng Allah at 
nagbigay papuri sa Allah at pagkaraan ay nagsalita. “Ako ay 
nagtalaga ng ilan sa inyo sa pagsasagawa ng tungkuling 
ipinagkatiwala ng Allah sa akin. Pagkaraan, ang tagapangilak ay 
bumalik at nagsabing; Ang bahaging ito ay sa iyo at ang bahaging 
ito ng napangilak para sa Zakah ay ibinigay na handog para sa 
akin. Bakit hindi subukan ng ganitong tao na umupo sa tahanan ng 
kanyang ama o ina at pagmasdan kung mayroong mga tao na 


Hadith Ibn Hibban 
Qur’an 2:188 


99 



magbibigay sa kanya ng bandog o alay? Isinusumpa ko sa Allah na 
Siyang may tangan ng aking kaluluwa, kung ang isang tao ay 
kumuha sa kaban ng Zakah, ito ay papasanin niya sa kanyang leeg 
(at balikat) sa Araw ng Paghuhukom.” 

Ipinagbabawal din ng Islam ang lahat ng uri ng nakalalasing na 
bagay na nakakasira sa kaisipan ng gumagamit nito. Ito ay batay sa 
kapahayagan ng Banal na Qur’an: 

“O kayong mananampalataya! Ang “Khamar” at (lahat ng uri ng 
inuming nakalalasing, nakalalango at nakakasira ng katinuan ng 
isip), ang Sugal, ang Al Anzab at Al Azlam (mga palaso sa 
paghahanap ng kapalaran) ay kasuklam- suklam na gawain ni 
Satanas. Kaya’t (mahigpit) na talikdan (ang lahat ng gayong 

kasuklam-suklam na bagay) upang kayo ay maging matagumpay.” 

188 

Ipinagbabawal din ang anumang uri ng pananakit sa mga tao o 
hayop katulad ng pagpalo at iba pang masamang gawain katulad ng 
paninirang puri, paggawa ng masasamang salita, pagsaksi ng walang 
katotohanan. Ito ay batay sa kapahayagan ng Banal na Qur’an: 

‘‘Ang yaong yumayamot sa mga mananampalatayang lalaki at 
babae, ipataw sa kanilang mga sarili ang paninira at malaking 

189 

kasalanan.” 

Karagdagan pa nito, ang Islam ay pinangangalagaan ang puri at 
dangal ng iba. Magkagayon, kinamumuhian ang paninirang puri. Ang 
Makapangyarihang Allah ay nagsabi: 

“O kayong mananampalataya! Iwasan ang panghihinala hanggang 
maaari: sapagkat ang panghihinala sa ibang pagkakataon ay isang 
kasalanan: at huwag maniktik sa kapwa o di kaya magsalita ng 
masama sa iba ng talikuran. Nais ba ninyo na kainin ang laman ng 
iyong kapatid na yumao? Ah, ito ay inyong pakaiwasan. 
Magkagayon, matakot sa Allah: sapagkat ang Allah ay lagi ng 
tumatanggap ng mga taong nagbabalik loob, ang Maawain. ” 


Qur’an 5:90 
Qur’an 33:58 
Qur’an 49:12 


100 



Ang Allah (3fe) ay nagpahayag din ng isang kautusan na umuugnay 
sa mga gawaing di kanais-nais: 

“Rung inyong matagpuan ang isang tahanan na walang tao, huwag 
pumasok maliban hung may kapahintulutan; kung kayo ay 
inutusang umalis, kayo ay humayo: ito ay makapagbibigay ng higit 
na kalinisan sa inyong mga sarili: at ang Allah ay nakababatid ng 
ganap sa lahat ng inyong mga gawa.” 

Ipinag-utos din ng Islam ang lahat ng uri ng gawaing di 
makatarungan laban sa kapariwaraan ng kaluluwa. Ito ay batay din sa 
kautusan mula sa Allah (0) na matatagpuan sa Banal na Qur’an: 

“Ipinag-utos ng Allah ang katarungan, ang paggawa ng kabutihan, 
ang pagiging mapagbigay sa mga malalapit na kamag-anak, at 
ipinagbawal Niya ang lahat ng nakahihiyang gawain, ang di 
makatarungan at ang paghihimagsik. Siya ay nagbigay kautusan 
upang sakali kayo ay makatanggap ng babala. Tuparin ang 
kasunduan sa Allah kapag kayo ay pumasok (sa kasunduan) at 
huwag strain ang pangako pagkaraang ito ay inyong tinanguan. 
Katotohanan, itinalaga mo ang Allah bilang tagapamagitan 
(surety); sapagkat ang Allah ang nakaaalam ng lahat ng inyong 
gawa.” 

Bilang pagbibigay patunay nito, isang Hadith Qudsi ng Sugo ng 
Allah (M) ang nagbigay inspirasyon. Ang Allah (0) ay nagsabi: 

“O aking mga alipin! Ipinagkait Ko sa Aking Sarili ang pang- 
aabuso (pang-aapi) gawang di makatarungan. (Kayat) Ipinahayag 
Ko ang pagbawal sa pagiging di makatarungan sa mga tao. 
Samakatuwid, huwag gumawa (o magsanhi) ng anumang gawang 

193 

di makatarungan sa isa’t isa.” 

Hindi tinatanggap ng Allah (0 ang di makatarungang gawain 
maging ito ay sa pagkakaroon ng di magkakatulad na relihiyon at 
paniniwala. Ipinag-utos ng Allah (0) sa mga Muslim na maging 
mabait at makatarungan sa mga di-Muslim lalo na yaong naninirahan 


Qur’an 24:28 
Qur’an 16:90-91 
Hadith Muslim 


101 



sa Islamikong pamayanan at lipunan. Ang Allah (3fe) ay nagpahayag 
batay sa Banal na Qur’an: 

“Hindi ipinagbabawal ng Allah ang makipag-ugnayan o makitungo 
ng may katarungan at kabaitan sa mga taong hindi nakikipaglaban 
sa inyo (tungkol sa inyong Pananampalataya) at silang hindi 
nagtataboy sa inyong mga tahanan: sapagkat minamahal ng Allah 
ang mga makatarungan.” 

Ipinagbabawal ng Islam ang paghamon sa mga di-Muslim sa 
larangan ng kanilang relihiyon, sapagkat ito ay nagbibigay daan ng 
hidwaan sa magkabilang panig. Ang Banal na Qur’an ay nagsabi: 

“Huwag hamakin (alipustain) yaong kanilang mga dinadalanginan 
bukod sa Allah sapagkat maaari nilang hamakin (alipustain) ang 
Allah ng may kamangmangan... ” 

Sa kabila nito, ipinag-utos ng Allah (3fe) sa mga Muslim na maging 
pantay at gawing kaaya-aya ang pakikipagtalakayan sa kanila. Ayon 
sa Banal na Qur’an: 

“Sabihin: O, angkan ng mga Kasulatan! halina sa isang 
kasunduang namamagitan sa inyo at sa amin: na tayo ay walang 
dapat sambahin maliban sa Allah; na hindi tayo magbibigay ng 
anumang katambal sa Kanya sa pagsamba, at hindi tayo magtatag 
mula sa ating mga sarili ng anumang mga Panginoon at patron 
maliban sa Allah. At kung sila man ay tumalikod, ito ay iyong 
sabihin: Ikaw ay saksi na kami ay Muslim (na yumuyuko sa 
Kalooban ng Allah).” 

Ipinatitigil ng Islam ang lahat ng uri ng katiwalian maging ito ay 
panlipunan, politikal o moral na kasalanan. Ito ay batay sa Banal na 
Qur’an: 

“Huwag gumawa ng katiwalian sa mundo pagkaraang ito ay 
pinagtibay bagkus dumalangin sa Kanya ng may takot at 


Qur’an 60:8 
Qur’an 6:108 
Qur’an 3:64 


102 



pagsusumamo (sa inyong mga puso) sapagkat ang Awa ng Allah ay 

197 

(lagi) malapit sa mga gumagawa ng kabutihan.” 

Hindi rin tinatanggap o di inaayunan ng Islam ang pilitin ang mga 
di-Muslim na pumasok o yumakap sa Relihiyong Islam. Ang 
Makapangyarihang Allah ay nagsabi batay sa Banal na Qur’an: 

“Kung niloob lamang ng inyong Panginoon, silang lahat sa buong 
mundo ay tunay nga na maniniwala! Pipilitin mo bang maniwala 

198 

ang sangkatauhan ng laban sa kanilang kalooban?” 

Hindi naman nangangahulugan na ang mga Muslim ay hindi dapat 
mag-anyaya sa mga di-Muslim na yumakap sa Islamikong paniniwala 
sa nag-iisang Diyos sa pamamagitan ng pagpapalaganap ng mensahe 
ng Allah (^) sa mga mamamayan. Ang mga Muslim ay nararapat na 
manawagan o mag-anyaya sa paraang maayos, makatuwiran at 
magandang pakikipag-ugnayan. Ang Islam ay mayroong 
pangkalahatang layunin at hindi lamang ito nakalaan sa isang 
partikular na lugar o lahi o mamamayan. Tungkulin ng mga Muslim 
na iparating ang mensahe ng Islam sa lahat ng tao ngunit hindi 
tungkulin ng Muslim na piliting yumakap sa Relihiyong Islam ang 
sinoman. Ang tunay na patnubay ay nasa mga kamay ng Allah (3fe) 
lamang at wala sa kamay ng sinomang tao. 

Ipinag-uutos ng Islam ang pamamalakad ng kanilang pamahalaan sa 
pamamagitan ng sanggunian. Ang sanggunian ay isang pangunahing 
Prinsipiyo ng Islam. Ang prinsipiyo ng sanggunian ay 
pinahihintulutan sa mga pagkakataong ang mga suliranin o paksang 
tinatalakay ay hindi binabanggit ng Qur’an o Sunnah. Ang sanggunian 
ay itinatag (ang Allah, ang lubos na nakaalam) upang ang mga tao 
o mamamayan ay malayang lasapin ang mga karapatan sa Islamikong 
Lipunan. Ang Allah (^) ay nagsabi batay sa Banal na Qur’an: 

“...at sila ang namamalakad ng kanilang mga gawain sa 
pamamagitan ngpinagkaisang sanggunian... ” 


Qur’an 7:56 
Qur’an 10:99 
Qur’an 42:38 


103 



Binigyan-diin ng Allah (M) ang kahalagahan ng pagpapatupad at 
pagpapairal ng prinsipiyong sanggunian sa Islamikong Lipunan o 
Pamahalaan upang maging isang huwarang pamamaraan ng buhay. 
Ang Makapangyarihang Allah ay nagsabi batay sa Banal na Qur’an: 

‘‘Ito ay bahagi ng Awa ng Allah na kayo ay (napag-utusang) 
makipag-ugnayan sa kanila sa paraang may kabaitan. Kung ikaw 
ay naging malupit at matigas ang puso, sila ay lalayo mula sa iyo; 
kaya’t maging mapagpaumanhin sa kanilang pagkukulang, at 
dumalangin sa Allah para sa kanilang mga kasalanan; at 
sumangguni sa kanila sa mga gawain (pansamantala). Pagkaraan, 
kapag ikaw ay nagkaroon na ng pagpapasiya, magtiwala sa Allah. 
Sapagkat minamahal ng Allah ang nagtitiwala (sa Kanya). ” 

Ipinag-uutos ng Allah (5i) na lahat ng magkakaugnay na karapatan 
ay ipagkaloob sa sinomang karapat-dapat bigyan. Ang ganap na 
katarungan ay lag! ng ipinag-aanyaya ng Islam para sa tao. Ayon sa 
Banal na Qur’an, ang Allah (5fe) ay nagbigay aral: 

“Ipinag-uutos ng Allah na ibalik ang ipinagkatiwala sa inyo mula 
sa tao na ang tiwala ay nauukol para dito at kung magbibigay 
hukom sa pagitan ng dalawang tao, maging makatarungan; tunay 
na napakaganda (napakabuti) ng aral na ipinagkaloob Niya sa 
inyo! Sapagkat ang Allah ay Siyang nakaririnig at nakakakita ng 
lahat ng bagay. ” 

Ipinag-uutos din ng Allah (^) na tulungan ang mga naaapi maging 
sa pamamagitan ng lakas. Ito ay batay sa Banal na Qur’an: 

“At ano ba ang humahadlang sa inyo, na kayo ay hindi 
nakikipaglaban para sa landas ng Allah, at sila na mahihina, ang 
mga pinakikitunguhan ng mga masasama at inaalipusta sa Upon ng 
mga kalalakihan, kababaihan at mga bata na ang pagsusumamo ay: 
Aming Panginoon! Iligtas Ninyo kami sa bay ang ito na ang mga tao 
ay mapang-api, Inyong ipagkaloob sa amin mula sa Inyo ang isang 

tagapagtanggol, at Inyong ipagkaloob sa amin mula sa Inyo ang 

202 

isang makakatulong at isang makapangangalaga. ” 


^“Qur’an 3:159 
Qur’an 4:58 
Qur’an 4:75 


104 



Sa pananaw ng katotohanan na mayroong mga pangkat ng 
mamamayan, na naunang binanggit sa aklat na ito, na hindi magiging 
mabuti kung walang puwersahang paggamit ng lakas laban sa kanila 
samakatuwid ang Islam ay nagtatag ng makapangyarihang 
pamamaraan. Ang pamamaraang ito ay magbibigay ng katiyakan sa 
lahat ng mamamayan na makamtan o malasap ang mga 
magkakaugnay na mga karapatan sa Islamikong Lipunan. Ang 
pamamaraang ito ang siyang mamamalakad o susubaybay sa 
pagpapairal o pagpapatupad ng mga nabanggit na karapatan at pigilin 
ang pang-aabuso o pang-aapi sa Islamikong Lipunan. At ang 
pamamaraang ito ay mayroong karapatan upang ilapat din ang mga 
naturang parusang laban sa mga taong mapang-abuso o mapang-api 
at yaong lumalabag sa batas ng Islamikong Lipunan. Ang sumusunod 
na paksang tatalakayin ay isang maikling paglalahad ng iba’t ibang 
pamamaraan ng Islam na siyang bumubuo ng pangkalahatang 
pamamaraan nito. 


105 



Ang Paghuhukom sa Islam 

Ito ay is ang independiyenteng administratibong pamamaraan sa 
isang Islamikong pamahalaan. Ito ay itinatag upang lutasin ang lahat 
ng uri ng legal na hidwaan mula sa mga mamamayan. Ang Islam ay 
isang pamamaraan na binigyang katiyakan ang mga magkakaugnay na 
karapatan ng mamamayan. Binigyang katiyakan din ng pamamaraan 
ng Islam ang pagkakaroon ng ganap na pagpapatupad ng katarungan. 
Pigilin ang pang-aabuso at parusahan ang nang-aabuso o nang-aapi. 
Ang Islamikong Pamamaraang ito ay sumusunod batay sa Kautusan 
ng Allah (^) at batay rin sa Sunnah ng Sugo ng Allah (^). Mayroong 
mga itinakdang batayan para sa pagsasakatuparan ng anumang 
kalagayan sa Islamikong Paghuhukom. Ang mga sumusunod ay 
maikling pananaw para sa pangangailangan ng isang matibay na 
batayan: 

Ang isang muslim na naghahangad na maging Tagapaghukom ay 
nararapat na nasa tamang gulang, tamang pag-iisip at may kakayahang 
ipatupad ang batas. 

Siya ay nararapat na may sapat na karunungan at kalusugan upang 
balikatin niya ang mga tungkulin at pananagutang nakaugnay sa 
kanyang katungkulan. 

Siya ay nararapat na maalam at marunong tungkol sa Batas ng 
Shariah at maging ang mga pinahihintulutan o ipinagbabawal. Siya ay 
nararapat na may kakayahang bigyang kaibahan kung ano ang bawal 
at kung ano ang pinahihintulutan. Siya ay nararapat na may 
kakayahang maunawaan at magbigay ng mga kapasiyahan tungkol sa 
mga makamundong paksa at maging sa relihiyong aspeto ng 
paghuhukom. 

Siya ay nararapat na isang marangal na mamamayan, matapat at 
mayroong magandang pag-uugali, asal at makadiyos at magalang. 
Hindi siya dapat nagkaroon ng anumang masamang reputasyon. Siya 
ay taong matuwid at makatarungan upang ang kanyang paghuhukom 
at paglilitis ay ganap na tanggapin ng magkabilang panig na 
nasasangkot sa hidwaan. 


106 



Higit pa rito, bawat mamamayan sa Islamikong Lipunan, anuman 
ang kanyang relihiyon, katayuan sa lipunan ay nararapat na nakukuha 
niya ang mga karapatan. Ang mga sumusunod ay mga karapatan: 

Ang karapatang humingi ng katarungan laban sa pang-aabuso o 
pang-aapi. Ang isang mamamayan ay may karapatang magsampa ng 
anumang kaso laban sa mga nang-aabuso sa kanya. 

Ang dalawang nag-aaway; ang nagsampa ng karaingan at ang 
sinampahan ng karaingan ay mayroong kapwa pantay na karapatan sa 
pagdulog sa kaso. Ito ay batay sa sinabi ng Sugo ng Allah (^): 

“Sinoman ang binigyan ng pagsubok dito sa buhay bilang isang 
hukom para sa mga Muslim, siya ay nararapat na maging 
makatarungan at pantay sa pagbibigay husga.” 

Karagdagan pa nito, ayon sa isang Hadith ng Sugo ng Allah (^) , si 
All (4a) ay nagbigay payo ng siya ay itinalaga bilang hukom. 

“Katiyakan, papatnubayan ang iyong puso at patitibayin ang iyong 
dila (sa katotohanan). Kapag ang akusado at ang nag-akusa ay 
kapwa nakaupo sa iyo, huwag kang magbibigay ng paghuhusga sa 
isa hanggang hindi mo naririnig ang pahayag ng kabila katulad ng 
pagkakarinig mo sa una. ” 

Ayon sa Islam, bawat isa ay itinuturing na walang kasalanan 
hanggang mapatunayan ang pagkakasala. Ito ay batay sa isang Hadith 
ng Sugo ng Allah (M)'- 

“Kung ang mga tao ay binigyan ng paghuhusga batay sa kanilang 
sariling pagpapahayag (at sariling pananalita), inyong matatagpuan 
na ang mga tao ay magpapahayag na ang iba ay pinatay (ang 
kanilang kamag-anak) o inari ang kanilang kayamanan, 
Magkagayon ang nasasakdal ay nararapat na magbigay ng 

if 204 

panunumpa. 

Si Baihaqi (4®) ay nagbigay salaysay na, “Ang ebidensiya ay dapat na 
ibigay ng naghahabla at ang panunumpa ay dapat ibigay ng 
nasasakdal. ” 


Hadith Abu Dawud 
Hadtih Bukhari at Muslim 


107 



Ipinagkakaloob ng Islam ang karapatan ng isang taong 
pinaghihinalaan. Ang pagbibintang o akusasyong batay sa hinala 
lamang ay hindi makapipigil upang hindi ipagkaloob sa 
pinaghihinalaan ang kanyang karapatan. Ang pinaghihinalaan ay hindi 
dapat puwersahin laban sa kanyang kalooban na magsalita, gawin o 
kumilos sa anumang paraan. Ang suspek ay hindi dapat saktan sa 
anumang dahilan. At hindi rin siya dapat isailalim sa anumang 
pananakit o pagmamalupit upang puwersahan niyang ipagkaloob ang 
pag-amin sa kasalanan. Ito ay batay sa Hadith ng Sugo ng Allah (^): 

“Ang Allah ay nagpahayag (ng pagpapatawad) sa mga sumusunod 
na bagay sa pamayanang Muslim (sila ay walang pananagutan): 
pagkakamali, pagkalimot at ang sapilitang ipinagagawa (laban sa 

'J/iC 

kanilang kalooban). ” 

Isinalaysay pa ng ikalawang Khalifa, si Omar Ibn Khattab ( ) ay 
nagsabi: 

“Kung ang isang pinaghinalaan ay iyong ginutom, tinakot at 
ikinulong, huwag mong asahan na siya ay ligtas at hindi umamin 
laban sa kanyang kaluluwa.” 

Pinaninindigan ng Islam ang pansariling pananagutan. Ang ibig 
sabihin ay walang sinoman ang dapat papanagutin sa kasalanan ng 
iba. Ang parusa ay nararapat na ibigay lamang sa isang nagkasalang 
tao. Walang kaugnayan ang pamilya nito sa anumang parusa o multa 
(penalty) sa paghusga. Ito ay ayon sa Banal na Qur’an na nagpahayag 
ng: 

“Sinoman ang nagsikhay ng kabutihan, ito ay upang sa 
kapakinabangan ng kanyang sariling kaluluwa; at sinoman ang 
nagsikhay ng kasamaan, ito ay laban sa kanyang sariling kaluluwa: 
at ang iyong Panginoon ay hindi kailanman naging di- 
makatarungan sa Kanyang mga alipin.”^^^ 

Karagdagan pa nito, batay sa isang Hadith ng Sugo ng Allah (^): 


Hadith Ibn Majah 

Ang salitang ito ay isinalaysay ni Abu Yusuf sa kanyang aklat na A1 Kharaj. 
Quran 41:46 


108 



“Walang sinoman ang dapat magpasan ng kamalian ng kanyang 
kapatid o ng kanyang ama.” 

Nagbibigay ng mga itinakdang alituntunin para sa kilos at gawa ng 
mga hukom na dapat sundin. Ang isang liham ng pangalawang 
Khalifa, si Omar bin Khattab (4®) sa kanyang napiling mga hukom ay 
nagbigay ito ng isang alituntunin. Ang liham ay naglalaman ng ganito: 

Mula sa pangalawang Khalifa, Omar bin Khattab (4®), ang alipin ng 
Allah (5fe), para kay Abdullah Bin Qais. 

Kapayapaan sa iyo. Ang pagbibigay ng mga paghuhukom sa mga 
taong may hidwaan ay isang malinaw na tungkulin na dapat sundin 
at ipatupad na maayos. Dapat mong pilitin na unawain ang mga 
taong iyong kaharap. At dapat mo ring mapag-isipan na walang 
sinoman ang magkakaroon ng kabutihan mula sa karapatan na 
hindi maayos na ipinatupad. Magbigay ng pantay na pananaw sa 
mga taong nasa Halim ng iyong paglilitis upang ang isang 
maimpluwensiyang tao ay huwag makapag-isip ng anupaman nang 
dahil sa kanyang kalagayan. Higit sa lahat, ang isang mahinang tao 
ay hindi manlumo (sa pagkuha) ng katarungan sa iyong hukuman. 
Ang nasasakdal ay dapat magbigay ng patunay (ebidensiya). Ang 
nagsampa ng karaingan ay dapat manumpa kung itanggi at itakwil 
ang karaingan ng isinakdal. Ang mga taong may hidwaan ay 
maaaring pumasok sa kompromiso sa isa’t isa. Ngunit, walang 
kompromiso na dapat tanggapin kung ito ay magsisilbing daan 
upang ang ipinagbabawal ay maging isang pinahihintulutan. Kung 
ikaw ay magbibigay ng paghuhukom sa isang araw, ngunit sa 
pagsusuri mo sa sumunod na araw, iyong natagpuan na ikaw ay 
nagkamali at ang tamang paghuhukom ay hindi yaon ang 
naipahayag noong una, samakatuwid ay dapat buksang muli ang 
kaso at ibigay ang tamang paghuhukom. Dapat mong malaman na 
ang pagbabalik sa tamang paghuhukom at paglilitis ay higit na 
maganda kaysa pumasok ng malalim sa kasinungalingan. Dapat 
mong maunawaan na ang nakalilitong bagay ay walang katibayan 
mula sa banal na Qur’an at mula sa Sunnah ng Sugo ng Allah. 
Pilitin mong pag-aralan ang mga magkakahawig na mga paglilitis, 


^’’^Hadith Nasaiee 


109 



at paghuhukom at pagkaraan ay magbigay ng masusing pag-aaral 
kalakip ng mga kaalamang iyong makuha. Pilitin mong piliin ang 
isang bagay na kalugod-lugod sa Allah at yaong pinakamalapit sa 
katotohanan. Magbigay ng pagkakataon sa isang nasasakdal sa 
pamamagitan ng pagtakda ng panahon upang patunayan ito. Kung 
ang nasasakdal ay nagbigay ng patunay, ayusin ang kaso sa 
kanyang panig. At kung wala naman, magbigay hukom laban sa 
kanyang kaso. Dapat mo ring malaman na lahat ng muslim ay 
mapagkakatiwalaan sa larangan ng pagpapahayag maliban sa 
isang taong hinagupit nang dahil sa mga nakahihiyang gawain sa 
Islamikong Lipunan o ang isang tao na kilala sa pagbibigay ng 
pahayag na may lakip ng kasinungalingan o ang isang taong 
kamag-anak ng nasasakdal. Dapat mo ring malaman na ang Allah 
ay pinangangalagaan Niya ang lahat ng tagong lihim ng tao at 
tinutulungan ka Niya sa paghuhukom sa pamamagitan ng mga 
inihandang patunay o ebidensiya. Karagdagan pa nito, huwag kang 
mag-alala at maging maluwag ka sa mga taong may hidwaan sa isat 
isa sapagkat ginagantimpalaan ng Allah ang matiisin at 
nasisiyahan sa ibinunga nitong paghuhukom. Dapat mo ring 
malaman na kung ang isang tao ay mayroong tapat na ugnayan sa 
Allah, katiyakang pauunlarin ng Allah ang ugnayan ng tao sa 
lipunan. ” 

Para sa karagdagang kaalaman tungkol sa paksa, basahin ang mga 
aklat na nagbibigay paliwanag tungkol sa Islam. 


^adith Tirmidhi 


no 



Ang Hosbah- Ang Pananagutan; Ang Pamamaraan ng 
Pagtataguyod at Pagpapatupad ng Relihiyong Islam. 

Ang Hosbah, isang kusang-loob na pamamaraan upang itaguyod at 
ipatupad ang pananagutan sa ilalim ng Relihiyong Islam. Ang 
pangunahing layunin ng Hosbah ay upang magtatag ng shariah (Batas 
ng Islam) sa Islamikong lipunan. Ang Hosbah ay ginagamit ang lahat 
ng pamamaraan na maghikayat na paggawa ng kabutihan at magbawal 
naman ng mga kasamaan upang mabigyang kaukulang pagsunod sa 
Shariah (Batas ng Islam). Ang shariah ang siyang nagbibigay disiplina 
sa mga taong hayagang gumagawa ng mga nakahihiyang bagay, mga 
imoralidad na gawain at iba pa. Karagdagan pa nito, ang mga taong 
naglilingkod sa ilalim ng Hosbah ay kanilang minamanmanan ang 
mga ipinagbabawal na gawain katulad ng pandaraya, pamimili at 
pagtitinda ng mga bagay na masama. Binigyang pansin din ng Hosbah 
ang pagkasira ng mga pampublikong gamit (mga daan, patubigan, 
pagamutan, tulay, paaralan) upang muli nitong ipagawa at ayusin para 
sa kapakinabangan ng lipunan at maiwasan ang anumang 
kapahamakan na maaaring kaharapin ng tao. Ang lahat ng kusang 
pagtataguyod ng Hosbah ay batay sa Kautusan ng Allah (3i) mula sa 
Banal na Qur’an: 

“Kayo ang pinakamabuting tao na lumitaw sa Sangkatauhan, 

naghihikayat kung ano ang matuwid, (at) nagbabawal kung ano 

ang masama, at nananampalataya (sumasamba lamang) sa Allah 
„ 210 

Ang Hosbah ay nagpapahiwatig din ng takot sa parusang matatamo 
mula sa Allah (M). Ito ay batay rin sa babalang ipinahayag ng Banal 
na Qur’an: 

“Ang mga sumpa ay ipinahayag sa mga tao mula sa mga Angkan 
ng Israel na nagtakwil ng Pananampalataya, sa pamamagitan ng 
dila ni David at ni Hesus, ang anak ni Maria, sapagkat sila ay 
sumuway (sa kautusan) at patuloy sa pagmamalabis. Sila ay hindi 


Qur’an 3:110 


111 



nagbawal sa di makatarungang gawain ng iba sa kanila. Tunay na 

211 

masama ang kanilang mga gawa.” 

Bawat tao sa ilalim ng Islamikong Lipunan ay dapat na magkaroon 
ng kaukulang tungkuling dapat gampanan sa Hosbah, nag-aanyaya sa 
paggawa ng mga mabubuting gawain at nagbabawal naman kung ano 
ang ikasasama ng tao. Ang tungkuling nakaatang sa balikat ng 
sinuman ay batay naman sa kakayahan at katayuan nito. Ayon sa 
Hadith ng Sugo ng Allah (^): 

“Sinoman ang nakakita ng di kaaya-ayang gawain (immoral) na 

isinasagawa (sa Islamikong Lipunan) ay nararapat na baguhin ito 

(ituwid ito) sa pamamagitan ng sarili niyang kamay. Kung ito ay 

hindi niya magawa, hayaang gawin niya ito sa pamamagitan ng 

kanyang dila (pagpayuhan ang taong gumawa nito sa paraang 

mahinusay). (At sa huli) kung hindi niya ito magawa, hayaang 

kamuhian niya ang gawaing ito mula sa kanyang puso. Ito ang 

212 

pinakamababang antas ng Iman (pananampalataya).” 

Magkagayunman, ang pagtutuwid ng isang kamalian ay maaaring 
bigyang hangganan kung ang ibubunga nito ay magdudulot ng higit 
pang kasamaan. 

Ang Relihiyong Islam, na ipinahayag kay Propeta Muhammad (M) 
ay nagbibigay liwanag sa makataong karapatan batay sa Hadith na 
isinalaysay na may ganitong aral: 

“Katotohanan, ang inyong dugo, ang inyong yaman at ng lahat ng 

inyong pinangangalagaang bagay ay ipinagbabawal sa bawat isa. 

Lahat ng mga ito ay banal katulad ng dakilang araw na ito, sa 

'21 ^ 

dakilang buwan na ito at sa dakilang pook na ito.’’’ 

Lahat ng karapatan ng tao ay naipahayag at nakatala dito sa 
(Farewell Pilgrimage Speech) Ruling Pananalita ng Sugo ng Allah 
(M) bago siya pumanaw. Ang Islam, sa kabuuan nito, ay nagtatag ng 
lahat ng batas at alituntunin upang mapanatili ang karapatan ng tao at 


^"Qur’an 5:78-79 
Muslim 
Bukhari 


112 



pangalagaan ito sa lahat ng pagkakataon. Ito ay nagbibigay babala rin 
ng malaking kaparusahan sa mga taong sumusuway. 

Ang sumusunod na paksa ay humahalaw tungkol sa “Declaration of 
Human Rights” na tinalakay sa isang pagpupulungan na ginanap sa 
lungsod ng Cairo (Egypt). Mahalagang isaalang-alang na ang mga 
nakatalang mga karapatan ng tao sa Deklarasyong ito ay pawang mga 
pamantayan (guidelines) at pangkalahatang alituntuinin (general rules) 
lamang. Ang mga karapatan ng tao, ayon sa Islam, ay magkakaugnay 
sa isa’t isa katulad ng isang tanikala na matatag na kumakawing sa 
bawat isa. Ang pangkalahatang prinsipiyo o simulain at mga 
alituntuning nakaugnay sa bawat karapatan ng tao sa Relihiyong Islam 
ay nahahati sa ibang uri o pangkat. Kaalinsunod nito, ang mga 
mabababang uri o pangkat nito ay nahahati rin sa iba pang kasunod na 
pangkat. Ito ay nangangailangan ng mahabang pagpapaliwanag kung 
nais nating talakayin ang mga ito sa detalyadong pagsusuri. 
Samakatuwid, atin lamang bibigyan ang mga ito na mga pahapyaw na 
paliwanag. Para sa karagdagang pagsusuri, ang isang mambabasa ay 
maaaring magsikhay ng mga kaalaman mula sa mga aklat tungkol sa 
Karapatan ng Tao. Higit na magandang sabihin na, “Ang Islam ay 
ipinagkaloob ng Allah (3fe) upang panatilihin ang lahat ng karapatan 
ng tao at gawing panatag at masaya ang pamumuhay ng sangkatauhan 
dito sa mundo maging sa kabilang buhay. 


113 



Ang Islamikong Pagpapahayag ng mga Karapatan ng 

Tao 

Ang Makapangyarihang Allah ay nagpahayag mula sa Banal na 
Qur’an: 

“O Sangkatauhan! Nilikha Namin kayo mula sa isang pares ng 
lalaki at babae, at ginawa Namin kayo na maraming bansa at mga 
tribo upang magkakila-kilala ang bawat isa sa inyo (at hindi upang 
hamakin ang bawat isa). Katotohanan ang pinakamarangal sa inyo 
sa paningin ng Allah ay yaong sumasampalataya na may Taqwa 
(ang may takot sa Allah at gumagawa ng lahat ng uri ng kabutihan 
na ipinag-uutos sa kanya). Katotohanan ang Allah ay tigib ng 
Kaalaman at lubos na Nakababatid sa lahat ng bagay. ” 

Ang mga kasaping bansa ng “Islamic Congress Organization", sa 
pagkakaroon ng pananalig sa Allah, ang Tagapaglikha ng lahat ng 
nilikha, ang Tagapagbigay ng lahat ng Kabuhayan, Siya na lumikha sa 
tao sa pinakamagandang ayos at anyo at binigyang karangalan sa 
pamamagitan ng pagtatakda sa kanya bilang Kanyang Khalifa 
(tagapamahala sa lupa). Pinagkatiwala sa tao ang pananatili, 
pagpapaunlad ng lupang inihanda para sa kanya. At upang makatupad 
ang tao sa pagpapaunlad ng daigdig, ipinagkaloob sa kanya ang mga 
Banal na Kautusan at Tungkulin at gamitin ang lahat ng bagay dito sa 
mundo upang kanyang magampanan ang pananagutang iniatang sa 
kanya. 

Ang paniniwala at pagsunod sa mensahe ni Propeta Muhammad 
(^), na siyang pinili ng Allah (^) na may dalang patnubay at Tunay 
na Relihiyon (Tamang Pamamaraan ng Buhay) sumasagisag bilang 
Awa sa Sangkatauhan. Siya ang tagapagpalaya ng lahat ng alipin, ang 
Tagapagsira ng mga mapang-abuso at mapang-aping tao sa mundong 
ito. Ang Sugo ng Allah (^) ay tunay na nagpahayag ng isang 
makatarungang Batas sa lahat ng uri ng tao. Walang pagkakaiba ang 
bawat tao maliban lamang sa antas ng kabutihan (o kabanalan). Ang 
Sugo ng Allah (^) ay ganap na pinawalang saysay ang lahat ng uri ng 


Qur’an: 49:13 


114 



(diskriminasyon) pagkakaiba na namamagitan sa mga tao na nilikha 
ng Allah (5fe) mula sa iisang kaluluwa. 

Batay sa wagas na pananampalataya sa Nag-iisang Diyos- (Ang 
Allah) na siyang haligi ng Islam, ang lahat ng tao ay tinatawagan at 
inaanyayahan na sambahin ang Nag-iisang Diyos, na huwag 
magbigay ng anumang katambal sa pagsamba sa Kanya bilang Nag- 
iisang Diyos at huwag magtayo ng anumang bagay na sasambahin 
bukod sa Allah (^). Itong pananampalatayang ito ang siyang 
tumatayong moog para sa Kalayaan at Dangal ng tao at siya ring 
nagpahayag sa kalayaan ng tao mula sa pagkakaalipin at 
pagkakagapos nito sa kapwa niya tao. 

Bukod pa rito, ang Shariah (Islamikong batas) ay nagsilbing daan 
para sa pananatili ng wagas na pananampalataya, malinis na kaluluwa, 
kaisipan, karangalan, at mabuting lahi ng sangkatauhan. At batay sa 
malawak at katamtamang pamamaraan ng pagpapatupad ng 
alituntunin, mungkahi, paghuhusga at paglalapat ng parusa ng 
Shariah, na kung saan ang kaluluwa, damdamin, kaisipan, katuwiran 
ay iginagalang at pinararangalan. 

Upang bigyang-diin ang kahalagahan ng kultura at kasaysayang 
pananagutan ng pamayanang Muslim, ang mga bansa ay gumanap sa 
mahabang kasaysayan ng tao sa mundong ito, sapagkat ang Allah (3fe) 
ay itinakda ang pamayanang Muslim (Ummah) bilang pinakamabuti 
sa lahat ng mamamayan. Itinakda Niya ang Sangkatauhan bilang 
tagapagmana ng isang pamayanang pantay, matatag at pangkalahatang 
kabihasnan at kultura na umuugnay sa buhay sa mundo at maging sa 
kabilang buhay. Ang Pamana ng Pamayanang Muslim (Ummah) ay 
tumutugma at umaalinsunod sa larangan ng Agham (Science) at 
Relihiyon (Pananampalataya). Sa ngayong makabagong panahon, ang 
pamayanang Muslim ay gumaganap din bilang tagapatnubay sa mga 
naliligaw ng landas. Ang ibang tao ay naliligaw dahil na rin sa agos at 
takbo ng nagpapaligsahang anyo ng materyalistikong pamumuhay. 

Sa pagkilala sa makataong pagpupunyaging nakaugnay sa karapatan 
ng tao na nagpapangalaga sa kanya laban sa masamang 
pakikisalamuha, ang mga paglabag o pagsuway at pang-aabuso at may 
layong bigyang pansin ang kalayaan ng tao at ang karapatan nito para 


115 



sa isang kaaya-aya at marangal na pamumuhay at maaliwalas na 
kalagayan, ito ay nararapat na umaalinsunod at umaayon sa 
Islamikong Shariah. 

Sa kabila ng naglalakihang kaunlaran ng sangkatauhan sa larangan 
ng pangmateryal na pamumuhay, inilarawan pa rin namin ang isang 
dakilang pangangailangan para sa ispirituwal na kaunlaran batay sa 
pananampalataya upang higit na bigyang katatagan o pangangalaga 
ang lahat ng natamong kaunlaran sa nagbabagong aspeto ng 
kabihasnan. Ito ay isang pangangailangan upang mapangalagaan ang 
bawat karapatan ng tao sa kanyang lipunan. 

Kami ay naniniwala (at nananalig), na ayon sa aral ng Islam, na ang 
pangunahing (basic) karapatan at pampublikong kalayaan ay malaking 
bahagi ng Islamikong Paniniwala at Pananampalataya. Walang 
sinoman ang makapipigil ng mga ito, maging isa man sa mga ito o ang 
kabuuan nito. At kami rin ay naniniwala na sinoman ay walang 
karapatan na suwayin o sirain o talikdan ang mga bagay na ito. Ang 
mga karapatang ito ay mga banal at maka-diyos. Ito ay ipinahayag 
mula sa mga Propeta ng Diyos sa lahat ng mga Banal na Kasulatan o 
Kapahayagan. Katotohanan nito, sinugo ng Allah (3fe) si Propeta 
Muhammad (^) bilang Ruling Propeta sa sangkatauhan na binigyang 
ganap ang lahat ng mensahe ng mga naunang Propeta at Sugo. Ang 
mensahe ng lahat ng Propeta ay binubuo ng mga kaukulang karapatan 
ng tao at ang bawat karapatan nito ay isinasaalang-alang bilang mga 
uri ng pagsamba. Ang pagsasawalang bahala o pagtalikod sa mga 
karapatang ito ay isang kasalanan ayon sa aral ng Islam. Ang 
pamayanang Islam ay may pananagutan sa lahat ng mga karapatang 
ito. 

Batay sa nabanggit sa itaas, ang mga kasaping bansa ng “Islamic 
Congress Organization” ay nagpahayag ng mga sumusunod: 

Haligi Bilang 1 

1. Ang buong sangkatauhan ay binubuo ng isang malaking 
angkan. Sila ay nagkakaisa sa ilalim ng bandila na nagsasaad 
na lahat ng tao ay alipin ng Nag-iisang Allah (^) at sila ay 
mga anak ni Adan. Ang lahat ng tao ay pantay-pantay sa 
makataong dangal at purl. Ang lahat ng tao ay pantay-pantay 


116 



sa larangan ng pananagutan. Walang lahi, kulay, wika, 
kasarian, pananampalataya, politikong pangkat, kalagayan sa 
lipunan ang maaaring magbigay pagtatangi o kaibahan 
kaninuman. Ang tunay at makatuwirang paniniwala ang siyang 
tanging katiyakan upang makamtan ang kaunlaran ng 
makataong dangal sa makataong pakikisalamuha. 

2. Lahat ng tao ay tumatayo bilang pamilya ng Diyos. Ang isang 
natatangi ay yaong siyang pinakamabuti sa lahat. Walang 
pagtatangi sa isa’t isa maliban sa kabanalan at gawaing 
mabuti. 

Haligi Bilang 2 

1. Ang buhay ay isang bandog ng Allah (5i). Ito ay pagpapala sa 
bawat tao. Lahat ng kasapi ng isang lipunan, at lahat ng bansa 
at bayan ay nararapat na pangalagaan ang karapatang ito laban 
sa lahat ng uri ng pang-aapi o panghahamak. Walang buhay 
ang maaaring kitlin malibang ito ay may lakip ng kaukulang 
lapat ng batas. 

2. Hindi makatarungan na gumamit ng anumang bagay o 
pamamaraan upang lipulin ang lahi ng sangkatuhan. 

3. Ang pananatili at pangangalaga ng buhay ng tao ay (Batas) 
Shariah, pananagutan (at) tungkulin. 

4. Ang kasarinlan ng tao ay dapat igalang. Walang sinoman ang 
may karapatang lupigin ang kasarinlan nito. Ang pamahalaan 
ay nararapat na pangalagaan ang karapatang ito. 

Haligi Bilang 3 

1. Habang ginagamit ang lakas, o sa panahon ng pakikipagdigma, 
hindi makatarungang kitlin ang buhay ng mga nasasangkot sa 
patayan. Ang mga matatanda, mga babae, bata, may sugat at 
maysakit ay may karapatang gamutin. Ang mga nadakip na 
kalaban ay may karapatang pakainin, bihisan at bigyang 
tirahan. Ipinagbabawal ang putul-putulin ang mga biktima ng 
digmaan. Ang mga bilanggo ng digmaan sa magkabilang 
panig ay dapat na magpalitan. Ang mga pamilya na 
nagkahiwa-hiwalay ay may karapatang magsamang muli. 


117 



2. Ipinagbabawal ang putulin ang mga punong kahoy, sirain ang 
mga pananim o mga hayupan, sirain ang mga gusali at 
pampublikong gamit ng mga kaaway. 

Haligi Bilang 4 

1. Bawat tao ay may karapatan sa kanyang sariling dangal at 
pagkatao habang siya ay nabubuhay at maging sa kanyang 
kamatayan. Ang pamahalaan at maging ang lipunan ay 
nararapat na pangalagaan ang labi at libingan ng namatay. 

Haligi Bilang 5 

1. Ang pamilya ay isang pangunahing yunit ng isang lipunan. Ang 
pag-aasawa ang siyang batayan ng pagbuo o pagtayo ng isang 
pamilya. Ang lalaki at babae ay may karapatan para sa pag-aasawa. 
Walang pagbabawal ang dapat itakda upang pigilan sila sa pag- 
aasawa batay sa lahi, kulay o pinagmulan. 

2. Ang pamahalaan at lipunan ay nararapat kumilos upang alisin ang 
pumipigil sa pag-aasawa ng sinoman. Higit sa lahat, sila ay nararapat 
magbigay pangangalaga para sa pamilya. 

Haligi Bilang 6 

1. Ang babae ay kapantay ng lalaki sa larangan ng dangal at tiwala. 
Siya ay may pantay na karapatan at pananagutan. Siya ay may 
karapatan para sa kanyang sariling katauhan, kalayaang pananalapi at 
may karapatang panatilihin ang kanyang pangalan at apelyido. 

2. Ang lalaki ay nararapat na pangalagaan ang lahat ng 
pangangailangan ng kanyang pamilya at nararapat na ipagkaloob ang 
lahat ng kaukulang pagmamahal. 

Haligi Bilang 7 

1. Bawat isinilang na bata ay may karapatan sa kanyang mga 
magulang, lipunan at pamahalaan ng karampatang pag-aaruga, 
pagpapalaki, pangangalagang pangmateryal, pag-aaral at moral na 
pag-aasikaso. Ang sinapupunan at ang ina ay nararapat din bigyan ng 
natatanging pangangalaga. 

2. Ang magulang at tagapangalaga (guardians) ay may karapatang 
piliin ang uri ng pagpapalaki na nais nila sa kanilang mga anak. 


118 



Gayun pa man, ang kabutihan at kinabukasan ng mga bata ay dapat na 
isinasaalang-alang sa pananaw ng moral at prinsipiyo at aral ng 
Shariah. 

3. Ang magulang ay may sariling karapatan sa kanyang mga anak. 
Ang mga kamag-anakan ay mayroon ding sariling karapatan sa 
kanilang mga sarili batay sa Batas at prinsipiyo ng Shariah. 

Haligi Bilang 8 

1. Bawat tao ay may ganap na karapatang isagawa o tuparin ang 
lahat ng gawain at tungkulin. Kung ang isang tao ay wala ng 
kakayahang isagawa ng ganap ang kanyang karapatan, ang isang Wali 
(tagapangalaga) ay dapat na itakda para sa kanya. 

Haligi Bilang 9 

1. Ang paghahanap o pagsisikhay ng kaalaman (edukasyon) ay isang 
tungkulin. Ang pagbibigay ng edukasyon ay isang pananagutan na 
nakaatang sa balikat ng lipunan at pamahalaan. Ang pamahalaan ay 
dapat na bigyang katiyakan ang paraan ng edukasyon at lahat ng uri 
ng gamit pang-edukasyon upang paglingkuran at bigyang kabutihan 
ang lahat ng kasapi ng lipunan. Ang edukasyon ay nararapat na may 
kakayahan matutuhan ng isang tao ang Islam bilang relihiyon at 
pamamaraan ng buhay, at ang lahat ng bagay na nakaugnay dito 
upang kanyang magamit ito sa materyalistikong kapakinabangan ng 
sangkatauhan. 

2. Bawat tao ay may karapatan para sa lahat ng mga organisasyong 
pang kaalaman (educational organisation) tulad ng pamilya, paaralan, 
mataas na pamantasan at maging ang media. Ang mga samahang ito 
ay nararapat na mag-alay ng pagsasanay tungkol sa materyal at 
pangrelihiyong kaalaman sa paraang pantay at matatag upang ang 
katauhan at pag-uugali ng tao ay umunlad kaalinsabay ng 
pagpapatibay ng kanyang paniniwala sa Diyos na Maykapal (Ang 
Allah, ). Gayon din naman, matutuhan nito ang tamang paggalang 
at pananagutan sa kanyang kapwa tao. 


119 



Haligi Bilang 10 

1. Bawat tao ay nararapat sumunod sa likas na relihiyon. 
Samakatuwid, walang sinoman ang dapat pigilin o pilitin sa anumang 
bagay na laban sa kanyang kalooban o nais. Walang sinoman ang 
dapat magsamantala sa kahirapan, kahinaan o kamangmangan upang 
baguhin ang kanyang relihiyon o gawin itong walang paniniwala sa 
Diyos. 

Haligi Bilang 11 

1. Ang tao ay isinilang na malaya. Walang sinoman ang dapat 
umalipin sa kanya, hiyain, pagsamantalahan o alipustain siya. Walang 
pangaalipin maliban sa pagpapaalipin sa Allah, Ang 
Makapangyarihang Diyos ng lahat ng nilikha. 

2. Lahat ng uri ng panlulupig ay ganap na ipinagbabawal (at 
pinatitigil). Ang panlulupig ay siyang pinakamasamang uri ng 
pagpapaalipin. Ang mga taong nasa kalagayan ng pagpapaalipin ay 
may karapatang bigyang laya ang sarili mula sa panlulupig. Ang 
ganitong uri ng tao ay may karapatang magsikhay ng sariling 
kapalaran. Lahat ng tao ay nararapat magkaisa sa pagtataguyod ng 
makatarungan at pantay na pakikibaka laban sa lahat ng uri ng 
panlulupig at pananakop. Lahat ng tao ay may karapatang panatilihin 
ang kanilang kalayaan at kasarinlan at maging ang kanilang pagkatao 
at sariling likas na yaman. 

Haligi Bilang 12 

1. Bawat tao ay may karapatang kumilos ng malaya sa pamamagitan 
ng pagpili kung saan nila nais mamuhay para sa kanilang mga sarili na 
sakop ng kanilang bansa at maging sa labas ng kanilang bansa. 
Subalit, kung ang isang tao ay hindi ligtas sa kanyang sariling bansa, 
siya ay may karapatang humingi ng pag-ampon (asylum) sa ibang 
bansa. Ang bansa na nagbigay ng pag-ampon (asylum) ay nararapat 
na pangalagaan ito maliban kung ang dahilan ng pag-ampon (asylum) 
ay nakaugnay sa krimen. 

Haligi Bilang 13 

2. Ang pamahalaan at ang lipunan ay nararapat bigyang katiyakan 
ang hanapbuhay ng bawat may kakayahang tao. Bawat tao ay 


120 



nararapat madama ang kalayaang pumili ng pinakaangkop na gawain 
para sa kanyang kabutihan at maging sa kabutihan ng lipunan. Ang 
isang manggagawa ay nararapat na tamasahin ang kanyang karapatan 
sa paraang may kaligtasan at kapanatagan. Ang isang manggagawa ay 
hindi dapat ilagay sa gawaing hindi niya makayanang gawin at hindi 
rin dapat piliting gawin ang isang bagay laban sa kanyang kalooban. 
Siya ay hindi dapat saktan o pagsamantalahan. Ang lalaki at babaeng 
manggagawa ay may karapatan sa makatarungang sahod. Hindi dapat 
maantala ang pagpapasahod sa kanila. Siya ay dapat bigyan ng 
panahong makapagpahinga (vacation leave), mga gantimpalang 
pampasigla (incentives) at ibang uri ng kasiyahang pananalapi. Ang 
manggagawa ay nararapat namang ilaan ang kanyang katapatan sa 
mga gawaing iniatang sa kanya. Kung may di pagkakaunawaan sa 
pagitan ng manggagawa at tagapangasiwa, ang pamahalaan ay dapat 
na mamagitan upang maisaayos ang suliranin ng bawat isa, alisin ang 
pang-aabuso, gawing makatarungan at pilitin ang magkabilang panig 
na tanggapin ang pantay at makatarungang kapasiyahan nito ng 
walang pagkiling. 

Haligi Bilang 14 

1. Bawat tao ay may karapatan para sa isang malinis at 
makatarungang pagkakakitaan (income). Walang 
monopolisasyon ng anumang bagay, pandaraya, pananakit sa 
sarili o sa kapwa at pagpapatubo (interest). Katunayan, ang 
lahat ng kasamaang nabanggit ay pinagbabawal ng batas. 

Haligi Bilang 15 

1. Bawat tao ay may karapatan para sa sarili ng pagkakaroon ng ari- 
arian. Ang karapatang ito ay nararapat na hindi nakakasakit sa 
kaninuman maging sa kanyang sariling kaluluwa. Ang pansariling ari- 
arian ay hindi dapat alisin maliban lamang sa kapakanan ng lipunan at 
pantay na kapakinabangan ng bawat mamamayan. 

2. Walang pansariling yaman ang dapat na kumpiskahin na hindi 
sumasailalim sa makatarungang dahilan at batas. 


121 



Haligi Bilang 16 

1. Ang bawat tao ay may karapatang makinabang mula sa bunga ng 
lahat ng uri ng kabuhayan o kalakalang pinagpaguran. Lahat ng uri ng 
kabuhayan ay dapat na pangalagaan maliban kung ang mga ito ay 
hindi ipinagbabawal ng Shariah ng Islam. 

Haligi Bilang 17 

1. Bawat tao ay may karapatan para mabuhay sa malinis na 
kapaligiran at malayo sa katiwalian. Ang ganitong kapaligiran ay 
nararapat ipagkaloob sa mamamayan upang higit niyang mapaunlad 
ang kanyang moral na pag-uugali at kilos. 

2. Ang pamahalaan at ang lipunan ay nararapat na ipagkaloob sa 
bawat tao ang mahusay na pangangalaga sa kalusugan sa 
pamamagitan ng pagkakaroon ng mga pagamutang kagamitan batay 
sa kakayahan nito. 

3. Ang pamahalaan ay nararapat tiyakin ang kalagayan ng bawat 
mamamayan at ang pamilya nito. Ang karapatang ito ay binubuo ng 
kaayusan sa pananamit, edukasyon, pagamutan at ibang pangunahing 
pangangailangan. 

Haligi Bilang 18 

1. Bawat tao ay may karapatan sa buhay at katiwasayan sa lipunan 
na umuugnay sa kanyang sarili, relihiyon at pananampalataya, 
pamilya, dangal at pananalaping pag-aari. 

2. Bawat tao ay may karapatan sa pansariling gawain sa larangan ng 
pamamahay, pamilya, pananalapi at pakikipag-ugnayan. Walang 
espiya o paniniktik laban kaninuman. Walang pang-aalipusta sa 
kaninuman. Karagdagan, ang iba ay dapat na pangalagaan ang bawat 
tao laban sa di makatarungang pakikialam. 

3. Ang pribadong tahanan at pagpasok sa mga pribadong paninirahan 
ay nararapat na may kapahintulutan ng mga naninirahan. Ang 
pribadong tahanan ay hindi dapat gibain o strain, angkinin o ang 
naninirahan ay itaboy ng walang makatarungang dahilan. 


122 



Haligi Bilang 19 

1. Lahat ng mamamayan- (ang punong bayan at ang mga taong 
kinasasakupan) ay nararapat na tumanggap o lumasap ng pantay at 
makatarungang mga karapatan. 

2. Bawat mamamayan ay may karapatang humingi o magsikhay ng 
makatarungang hukom o paglilitis para sa kanilang mga isinampang 
kaso. 

3. Ang pananagutan ay pansarili. 

4. Ang krimen at parusa ay batay sa mga Batas at Kautusan ng 
Shariah. 

5. Bawat nasasakdal ay walang kamalayan hanggang ito hindi 
napatunayang nagkasala. Ang pantay na pag-uusig ay kailangan 
upang bigyang katiyakan na ang ganap na pagtatanggol ay 
naipagkaloob. 

Haligi Bilang 20 

1. Walang sinoman ang dapat dakpin o pigilin ang kalayaan, ikulong 
o parusahan ng walang sapat na makatarungang pagsisiyasat. Ang 
sinomang tao ay hindi dapat pumailalim sa pisikal o sikolohikal na 
pananakit o maging panghihiya sa kanya. Walang sinoman ang dapat 
pumailalim sa medikal na pagsusuri ng walang kapahintulutan mula 
sa kanya at hindi magbubunga ng masama sa kanyang kalusugan. 
Hindi rin ipinahihintulutang magkaroon ng awtoridad ang isang tao 
upang magbigay ng natatanging batas. 

Haligi Bilang 21 

1. Ipinagbabawal na gawing bihag (hostage) ang sinoman sa 
anupamang layunin at anumang uri nito. 

Haligi Bilang 22 

1. Bawat mamamayan ay may karapatang magsalita ayon sa kanyang 
sariling kaisipan o opinyon kung hindi ito sumasalungat sa mga 
prinsipiyo at Batas ng Shariah. 

2. Bawat mamamayan ay may karapatang manghikayat gumawa ng 
kabutihan at magbawal ng kasamaan alinsunod sa Batas at Prinsipiyo 
ng Shariah. 


123 



3. Ang media at inpormasyon ay mahalaga sa isang lipunan. Ang 
media ay hindi dapat abusuhin, o gamitin sa pagsasamantala sa dangal 
ng mga Propeta o Sugo ng Allah o gumawa ng mga imoral at 
katiwaliang gawain. Lahat ng panganib o paksang makasisira sa 
pagkakaisa ng isang lipunan ay dapat ipagbawal na ipahayag. 

4. Ipinagbabawal ang pagkakaroon ng malakihang pagkakaaway- 
away o anomang uri ng pagkakahidwaan. 

Haligi Bilang 23 

1. Ang pangangalaga (guardianship) ay isang tiwala na hindi dapat 
strain o talikdan. Ang pagtalikod dito ay ganap na ipinagbabawal 
upang bigyang katiyakan ang mga pangunahing karapatan ng tao. 

2. Bawat mamamayan ay may karapatang makilahok sa 
pampublikong pamamahala ng kanyang bansa, tuwiran man o di 
tuwiran. Lahat ng mamamayan ay may karapatang humawak ng 
tungkuling pampubliko (public office) batay sa Batas ng Shariah at 
alituntunin. 

Haligi Bilang 24 

1. Lahat ng karapatan at kalayaan na nakatala sa “Declaration of 
Human Rights” ay maliwanag at makatuwiran na nakapailalim sa 
hangganan ng Batas ng Shariah at ng mga prinsipiyo nito. 

Haligi Bilang 25 

1. Ang batas ng Shariah at ng mga prinsipiyo nito ang siyang 
tanging batayan para sa pagpapaliwanag ng alinman sa mga haligi ng 
deklarasyong ito. 

Cairo, 14 Muharram, 1411 H. 

Tumutugma sa: Mayo 8, 1990. 

Ang pagtanggap at pagkilala sa naturang mga karapatan na 
binanggit sa itaas ay tamang daan upang makapagpatayo ng isang 
tunay na Islamikong Lipunan na maaaring ilarawan ayon sa 
sumusunod 


Ang mga sumusunod ay hinango mula sa- The Islamic International Declaration 
of Human Rights. 


124 



1. Ito ay isang lipunan na bawat mamamayan ay pantay. 
Walang sinoman ang nakakataas batay sa kanyang 
pinagmulang lahi, kulay o wika. 

2. Ito ay isang lipunan na nakaukit ang pagkakapantay-pantay 
(katarungan) bilang pamantayan ng lahat ng karapatan at 
pananagutan at tungkulin. Ang pagkakapantay-pantay ay nag- 
ugat mula sa pinagkaisang lahi ng sangkatauhan. Ang 
Makapangyarihang Allah ay nagpahayag mula sa Banal na 
Qur’an: 

‘‘At tunay nga na Anting pinarangalan ang mga anak ni 
Adan; pinagkalooban ng masasakyan sa mga lupain at 
karagatan; At Amin silang ginawaran ng kabuhayan na 
mabuti at wagas; at Amin silang pinagpala ng higit sa 
maraming nilikha na may tanda ng pagtatangi.” 

3. Ito ay isang lipunan na kung saan ang kalayaan ng tao ay 
nakaugnay sa kanyang buhay. Ang tao ay isinilang na malaya. 
At sa kanyang kalayaan, ang kanyang pamumuhay ay may 
katiyakan. Ang tao ay nararapat ligtas laban sa pang-aabuso, 
paniniil, panghihiya at pang-aalipin. 

4. Ito ay isang lipunan na tumayo mula sa pamilya. Ang hull ay 
gumaganap bilang pamantayan. Ito ay nagbibigay ng 
kaunlaran at katatagan. 

5. Ito ay isang lipunan na ang mga pinuno at ang mga 
kinasasakupan nito (mga mamamayan) ay pantay sa paningin 
ng Shariah. Ang huli ay mula sa Kautusan ng Tagapaglikha. 
Ang diskriminasyon ay walang puwang sa lipunang ito. 

6. Ito ay lipunan na ang kapahintulutan at kapangyarihan ay 
itinuturing bilang isang pagtitiwala (trust) na ipinagkaloob sa 
pinuno upang makamtan ang layuning nakasalig sa Batas ng 
Shariah. 

7. Ito ay isang lipunan na bawat mamamayan na naniniwala at 
nananalig sa Allah, (Ang Nag-iisang Tunay na Diyos na 
Dapat Sambahin) bilang siyang Nagmamay-ari ng buong 


Qur’an 17:70 


125 



santinakpan. Bawat mamamayan ay naniniwala ng lahat ng 
bagay dito sa santinakpan ay ipinagkaloob ng Allah (^) bilang 
pagpapala samakatuwid dapat na gamitin ng lahat ng nilikha 
sa paraang mabuti at makatarungan. Lahat ng mga ito ay 
isinasaalang-alang bilang handog ng Allah . Ang Allah (^) 
batay sa Banal na Qur’an ay nagsabi: 

“At Kanyang ipinagkatiwala sa inyo mula sa Kanya, ang 
lahat ng nasa mga kalangitan at kalupaan: Pagmasdan! 
tunay na naririto ang mga palatandaan para sa (mga taong) 

217 

nag-iisip.” 

8. Ito ay isang lipunan na bawat alituntuning naglalayong 
pamahalaan ang mga pampublikong gawain (public affairs) ay 
batay sa Prinsipiyo ng Sanggunian. Ang Allah (^) ay nagsabi: 

“Yaong tumatalima (sumusunod sa kautusan) sa kanilang 
Panginoon, at nagsasagawa ng palagiang pagdarasal, at sila 
ang namamalakad ng kanilang mga gawain sa pamamagitan 

ng pinagkaisang sanggunian; na gumugugol ng anumang 

218 

kabuhayang ipinagkaloob Namin sa kanila. ” 

9. Ito ay lipunan na nagkakaloob ng lahat ng pagkakataon sa 
lahat ng mamamayan ayon sa kanilang talino at kakayahan. 
Ang mga mamamayang ito ay may tungkulin (at pananagutan) 
sa kanilang lipunan tungkol sa kanilang gawain. Ito ay batay 
sa isang Hadith ng Sugo ng Allah (^) na isinalaysay ni 
Muslim: 

“Bawat isa sa inyo ay isang pastol at bawat isa ay may 
tungkuling alagaan ang kanyang mga tupa. ” 

10. Ito ay isang lipunan na ang pinuno at mamamayan ay pantay 
na haharap sa Hukuman. 

11. Ito ay isang lipunan na bawat mamamayan ay kumakatawan sa 
bawat kaisipan ng lipunan. Bawat mamamayan ay may 
karapatang lumapit sa hukuman at maghain ng karaingan laban 


^"Qur’an 45:13 
Qur’an 42:38 


126 



sa anumang gawang krimen. Ang mga mamamayan ay may 
karapatang humingi ng pagtataguyod sa ibang mamamayan. 

12. Ito ay isang lipunan na tinatalikdan ang lahat ng uri ng pang- 
aabuso at panghahamak. Ito ay isang lipunan na nangangalaga 
sa kalayaan, kaligtasan, karangalan at katarungan para sa lahat. 
Ito ay isang lipunan na kumikilala at sumusunod sa Batas ng 
Shariah. 

13. Ang Katangian ng mga Karapatan ng Tao sa Batas ng Shariah 
ay ang mga sumusunod: 

a. Ang Karapatan ng Tao batay sa Batas ng 
Shariah ay Banal. Ito ay hindi nagmula o nag- 
ugat sa kaninomang tao na may impluwensiya 
sa sariling layunin o adhikain, sariling 
kapakinabangan o pansariling pagnanasa. 

b. Ang Mga Karapatan ng Tao ay umuugnay sa 

kanyang Islamikong Pananampalataya at 

Paniniwala. Ito ay pinangangalagaan sa 

pamamagitan ng Banal na Paghuhukom. 
Samakatuwid, anumang pagsuway sa mga 
karapatang ito ay hayagang pagsuway sa Banal 
Na Kalooban ng Allah (3fe) at may nakalaang 
parusa sa Kabilang Buhay maging sa 

makamundong buhay. 

c. Ang mga Karapatang ito ay malalawak at 
umaangkop ayon sa likas ng tao, umaalinsunod 
ayon sa kanyang kahinaan, kapangyarihan, 
karukhaan, kahirapan, kayamanan, karangalan 
at kahihiyan. 

d. Ang mga Karapatang ito ay angkop sa bawat 
tao na nasa ilalim ng Islamikong Pamamahala 
at Batas maging anuman ang kanyang kulay, 
lahi, relihiyon, wika at katayuan sa lipunan. 

e. Ang mga Karapatan ng Tao ay hindi nagbabago 
sa anumang panahon, pook o kalagayan at 
pangyayari. Sinomang tao o lipunan ay hindi 
makapagbabago ng mga ito. 


127 



f. Ang mga Karapatang ito ay sapat upang 
makapagpatayo o makapagtatag ng isang 
lipunan na naghahandog ng isang mabuti at 
marangal at wagas na buhay sa bawat 
mamamayan. Ang mga karapatang ito ay 
sumasagisag bilang Awa mula sa Allah, ang 
Panginoon ng lahat ng nilikha at nakalaan para 
sa kabutihan ng sangkatauhan. Ang mga 
karapatan ng tao ay nagsisilbing gabay sa 
pananatili ng politikal, panlipunan, moral at 
pangkabuhayang karapatan ng sangkatauhan. 

g. Ang mga karapatan ng tao ay nakahangga at 
umaayon sa mga pangunahing batas ng Shariah 
at Prinsipiyo. Ito ay hindi nakasisira sa 
kapakanan ng lipunan at sa kabutihan nito. 
Halimbawa, ang kalayaan sa sariling opinyon at 
ang pananalita ay nagbibigay katiyakan o 
pangangalaga sa bawat mamamayan. Bawat 
mamamayan ay may karapatang ipahayag ang 
nasa kalooban at may karapatang ipamahagi 
ang katotohanan na walang pag-aalinlangan. 

Lahat ay may karapatang magbigay ng 
makatuwirang pagpapayo sa kapwa, hanggang 
ang mga payo ay para sa kabutihan ng lahat. 

Ang payo na ibinibigay ay maaaring tungkol sa 
pangmateryal na paksa o pang-relihiyong 
gawain. Mayroong hangganan na hindi 
maaaaring lumagpas upang maiwasan ang di 
kanais-nais na kalagayan sa isang lipunan. 

Ang kalayaan para sa makabuluhang pakikipagtalakayan ay 
nararapat batay sa kaalaman at magandang payo. Ang Allah (5fe), ay 
nagpahayag tungkol sa paksang ito: 

“Anyayahan ang lahat sa Landas ng iyong Panginoon ng may 
karunungan at magandang pananalita at makipagtalakayan sa 
kanila sa mga paraang mabuti at kaaya-aya: sapagkat ang iyong 


128 



Panginoon ay nakakabatid ng higit hung sino ang naliligaw mula sa 

219 

Kanyang Landas at sino ang tumatanggap ng Patnubay.” 

Tumalima sa lahat ng pagkakataon sa mga pangunahin at 
mahahalagang prinsipiyo ng Islamikong Pananampalataya katulad ng 
paniniwala sa Allah (5fe) bilang Nag-iisang Diyos na dapat sambahin, 
ang katotohanan tungkol sa mensahe ng Allah (3i) na ipinagkatiwala 
sa Huling Propeta, Muhammad (^) at sa lahat ng makabuluhang 
paksang nakaugnay sa buhay ng tao. 

Iwasan ang paggamit ng mga kalayaan sa paraang nakasasakit sa 
kapwa maging ito ay sa larangan ng materyal na pangkabuhayan o 
paksang relihiyon katulad halimbawa ng panghihiya sa tao, pagkalat 
ng mga nakakahiyang balita o mga lihim ng isang tao, paninirang purl 
o paghamak sa kapwa. Ang mga ganitong masamang gawain ay 
nakakasira sa ugnayan ng tao sa lipunan. Ang Allah (5fe) ay 
nagpahayag: 

“Yaong nasisiyahan (na makita) ang eskandalong ipinagkalat at 
ipinamalita sa mga mananampalataya, sila yaong makararanas ng 
kasakit-sakit na parusa sa buhay sa mundong ito at sa Kabilang 
Buhay. Ang Allah ay nakababatid at (samantalang) ito ay hindi 
ninyo nababatid.”^^^ 


Qur’an 16:125 
Qur’an 24:19 


129 



Ang Paliwanag sa mga Maling Paratang Tungkol sa 
Karapatan ng Tao sa Islam 

Ang mga sumusunod na paksa ay mga paratang o bintang na 
nauukol tungkol sa Relihiyong Islam at sa mga tagasunod nito—ang 
mga Muslim. Aming tatangkaing ipaliwanag ang mga ito ayon sa 
kanilang kahalagahan at pamumuna sa abot ng aming kakayahan at 
kaalaman. 

Unang Paratang : 

Ang Shariah, na inihandog ni Propeta Muhammad {M) mula pa 
noong labing apat na siglo ang nakaraan ay mahigpit, sa ngayon, sa 
karapatan ng Tao. Ang Islamikong Shariah sa ngayon ay isang di- 
nakauunlad na relihiyon na hindi angkop sa nagbabagong kabihasnan 
ng makabagong daigdig, na nagbibigay na malaking kapakinabangan 
sa pangangailangan ng tao. 

Ang Paliwanag at Kasagutan; 

Ang Islam ay iba kaysa sa mga naunang relihiyon. Ang mga 
nagdaang relihiyon ay humahalaw lamang tungkol sa pang-ispirituwal 
na buhay- ang ugnayan ng tao at ang kanyang Tagapaglikha-Ang 
Allah (M). Samantalang, ang Islamikong Shariah ay malawak, ganap 
at angkop sa nagbabagong takbo ng buhay sapagkat ito ay umaayon sa 
bawat panahon, sa bawat pook at bawat lahi o angkan ng tao. 
Karagdagan pa nito, ang Islam ay hindi lamang pang-ispirituwal na 
relihiyon kundi pang-materyal sapagkat ang Islam ay relihiyon na 
nagsasaayos ng ugnayan ng tao sa kanyang lipunan at maging 
ugnayan sa ibang tao at ibang bansa. Hindi katulad ng relihiyong 
Judaismo, ang Islam ay hindi nakahangga sa isang naturang uri ng tao. 
Ang Islam, hindi katulad ng Kristiyanismo sapagkat ang huli ay 
nakaugnay kay Hesus na hayagang sinabi na : 

“Ako ay hindi isinugo maliban sa mga naligaw na tupa ng 
Israei:’^^^ 

At sinabi rin ni Hesus (8SS1) sa kanyang labing dalawang disipulo na 
kanyang pinili upang ipantay sa labing-dalawang tribo ng Israel. 


Bibliya: Bagong Tipan: Mateo 15:24 


130 



“Sa kanilang labing-dalawa, si Hesus ay nagtungo at nag-utos sa 

kanila at sinabing: Huwag kayong tutungo sa landas ng mga 

Gentiles at sa anumang lungsod ng Samaritans. Ngunit kayo ay 

222 

magtungo sa mga naligaw na tupa ng Israel.” 

Ngunit ang Islam ay ipinahayag bilang Awa para sa Sangkatauhan. 
Ang Makapangyarihang Allah ay nagsabi batay sa Banal na Qur’an: 

“Ikaw (o Muhammad) ay Aming isinugo bilang isang Awa para sa 

223 

lahat ng nilikha. ” 

Samatuwid, ang Islam ay binubuo ng dalawang pananaw: 

Ang unang pananaw ng Batas ng Shariah at ang mga alituntunin nito 
ay isinaayos ang ugnayan ng tao sa kanyang Tagpaglikha-Ang Allah 
(5fe). Ang Pananampalataya, paniniwala, ibat- ibang uri ng pagsamba 
at mga batas tungkol sa pamana ay mayroong matatag na batayan na 
hindi maaaring baguhin, dagdagan o sirain. Ang mga ito ay 
permanente at matatag na batayan maging sa anumang panahon, sa 
kaninumang tao at saan mang lugar at pagkakataon o pangyayari. 
Halimbawa, ang pagdarasal (Salah), ito ay mayroong sariling 
patakaran, ritwal at alituntunin. Walang sinoman ang 
makapagpapabago ng mga prinsipiyo ng Pagdarasal. Halimbawa pa 
ay ang Zakah, ito ay permanente rin at matatag at di maaaring 
baguhin. Karagdagan pa nito, ang Batas sa Pamana- ang mga taong 
nararapat tumanggap ng pamana mula sa kanilang magulang, kapatid, 
amain at ibang kamag-anakan, sila ay mayroong permanenteng bahagi 
ng pamana na walang makapagpapabago nito ng sinoman sa ilalim ng 
Lipunang Islamiko. Ganyan din ang ibang uri ng pagsamba sa Islam. 

Ang ikalawang pananaw ng Batas ng Shariah ay nauukol sa 
pagsasaayos ng ugnayan ng tao sa kapwa tao at sa kanyang lipunan. 
Ito ay tuwirang ugnayan ng tao sa kapwa tao at pamayanan. Ang mga 
alituntunin at kautusan nito ay nakatala sa pangkalahatang anyo sa 
Batas ng Shariah. Ang detalyeng pamamaraan ay hinayaan upang ito 
ay iugma sa nagbabagong kaunlaran ng lipunan. Sa ikalawang 
pananaw na ito ang mga alituntunin o regulasyon ay maaaring 


Bibliya: Bagong Tipan: Mateo 10:5-6 
Qur’an 21:107 


131 



baguhin o isunod sa mahigpit na pangangailangan ng lipunan subalit 
ang pagbabago nito ay nararapat na sumailalim sa mga marumnong 
(paham) at mapananaligan sa larangan ng Shariah. Ang Shura, ang 
prinsipiyo ng Sanggunian ay isang halimbawa. Ang prinsipiyo ay 
binanggit ng Qur’an ngunit hindi binigyang detalye ang pagsasagawa 
at pagpapatupad nito sa lipunang Islam. Ang pinto ay bukas para sa 
mga paham at mapananaligang Muslim (scholar) na suriin, at pag- 
aralang mabuti ang suliranin batay sa Sanggunian at para sa ikabubuti 
ng mamamayan, lipunan at pamayanan batay sa kanilang 
pangangailangan bawat panahon at bawat lugar. Halimbawa, anumang 
angkop sa isang henerasyon ay maaaring di angkop sa isang 
henerasyon. Ang pamamaraan ng pagsusuri ng mga scholar ay isang 
paglalarawan lamang kung gaano kalawak ang sakop ng Islam sa lahat 
ng panahon at lugar. 

Ikalawang Paratang : 

Ang ibang tao na hindi ganap na nakauunawa sa katotohanan ng 
Islam na maaaring sila ay scholar o kaaway ng Islam, ay 
nagpaparatang na ang Islam ay walang paggalang sa Karapatan ng 
Babae. Ang walang paggalang na ito, na kanilang sinasabi, ay hayag 
na sumasalungat sa Karapatan ng Tao. 

Ang Paliwanag o Kasagutan: 

Ang katayuan ng Shariah sa mga di-Muslim na naninirahan sa 
Islamikong Lipunan, ay matuwid at malinaw. Ang Qur’an at maging 
ang Sunnah ng Propeta Muhammad ay naglalarawan na ang kalayaan 
ng relihiyon ay nakahanda sa lahat ng kasapi ng 
lipunan (mamamayan) sa ilalim ng Pamahalaang Islamiko. Hindi 
kinakailangan ng Islam ang sapilitang pagyakap ng sinomang di- 
Muslim sa Relihiyong Islam. Ang Banal na Qur’an ay nagpaliwanag 
tungkol dito: 

‘‘^Kung niloob lamang ng inyong Panginoon, silang lahat sa buong 
mundo ay tunay nga na maniniwala! Pipilitin mo bang maniwala 

224 

ang sangkatauhan ng laban sa kanilang kalooban?” 


Qur’an 10:99 


132 



Ang kalakalang pakikipag-ugnayan sa mga di-Muslim ay 
pinahihintulutan sa Lipunang Islamiko. Ang pagkaing ipinag-uutos sa 
kanila ay pinahihintulutan din para sa mga Muslim. Katotohanan pa 
nito, pinahihintulutang pakasalan ng isang Muslim ang isang babaeng 
Hudyo o Kristiyano. Alalahanin na ang Islam ay nagbibigay payo ng 
isang mabuting pangangalaga sa pagtatatag ng isang kaaya-ayang 
pamilya ngunit sa kabila nito ang Islam ay nagbigay pahintulot na 
maaaring pakasalan ng lalaking Muslim ang babaeng Hudyo o 
kristiyano. Ang Banal na Qur’an ay nagsabi: 

“Sa araw na ito pinahihintulutan ang lahat ng bagay na mabuti at 
malinis para sa inyo. Ang pagkain ng mga Angkan ng Kasulatan 
(Kristiyano o Hudyo) ay pinahihintulutan para sa inyo at ang 
inyong (pagkain) ay pinahihintulutan sa kanila. Pinahihintulutan 
sa inyo (ang pag-aasawa) mula sa malilinis na babae na may 
pananampalataya sa Islam at ang malilinis na babae mula sa 
Angkan ng Kasulatan, na ipinahayag sa kanila na nauna sa inyong 
panahon, at kung inyong naibigay ang karampatang handog na 
salapi o iba pa (mahar), sa mga naghangad ng kalinisan at hindi 
gumawa ng bawal na pakikipagtalik (pangangalunya) at hindi 
pumasok sa pakikiapid. At sinuman ang hindi sumampalataya sa 
kaisahan ng Allah at sa ibang Haligi ng Pananampalataya, 
magiging walang saysay ang kanyang mga ginawa, sa Kabilang 
Buhay siya ay kabilang sa mga nangaligaw at mga talunan 
(mawalan ng kabuluhan ang lahat ng kabutihang pang- 
Ispirituwal).” 

Karagdagan pa nito, ang Allah (5fe) ay nagpahayag: 

“Hindi ipinagbabawal ng Allah ang makipag-ugnayan o makitungo 
ng may katarungan at kabaitan sa mga taong hindi nakikipaglaban 
sa inyo (tungkol sa inyong Pananampalataya) at silang hindi 
nagtataboy sa inyong mga tahanan: sapagkat minamahal ng Allah 
ang mga makatarungan.” 


Qur’an 5:5 
Qur’an 60:8 


133 



Subalit, ang mga di-Muslim na naghahasik ng digmaan laban sa 
Islam at mga Muslim ay mayroong ibang pakikitungo ayon sa Batas 
ng Islam. Ang Allah (^) ay nagsabi: 

“Ipinagbabawal lamang ng Allah na huwag makipag-ugnayan 
(makitungo) sa kanila (bilang kaibigan at tagapagtanggol) yaong 
nakikipaglaban sa inyo (para sa Pananampalataya), at nagtataboy 
sa inyong mga tahanan at tumutulong sa iba upang kayo ay itaboy 
na papalayo (mula sa inyong tahanan). Ang gayong pakikipag- 

227 

ugnayan (pakikitungo) sa kanila ay kamalian.” 

Tunay nga na ang Islam ay nagkaroon ng isang hakbangin tungkol 
sa kalagayang ito. Ipinahihintulutan ng Islam ang makipagtalakayan 
sa mga di-Muslim sa larangan ng relihiyon sa paraang kaaya-aya, 
makatuwiran at magandang pamamaraan. Ang Allah (M) ay 
nagpahayag mula sa Banal na Qur’an: 

“At huwag makipagtalakayan sa mga Angkan ng Kasulatan (Hudyo 
at Kristiyano) maliban sa paraang kaaya-aya (ng higit kaysa sa 
pakikipagtalo lamang) hanggang ito ay hindi nagbubunga ng 
kasamaan (at pananakit); ngunit inyong sabihin: Kami ay 
naniniwala sa Kapahayagang ipinadala sa amin at yaong 
(kapahayagan) ipinadala sa inyo; ang aming Diyos at ang inyong 

Diyos ay Tanging Isa at sa Kanya kami ay yumuyuko (sa Islam).” 

228 

Higit pa rito, ang Allah (^) ay nagbigay aral sa mga kasapi ng 
ibang relihiyon batay sa Banal na Qur’an: 

“Sabihin:’Hindi ba ninyo nakikita (ang mga istatwa, imahen, diyos- 
diyosan na nililok ng inyong mga kamay) kung ano ang inyong 
dinadalanginan bukod pa sa Allah ? Ipakita mo nga sa Akin kung 
ano ang kanilang mga nilikha sa mundo, o di kaya sila ba ay may 
bahagi (ng karapatan) sa mga kalangitan? Dalhan mo ako ng Aklat 
(ng Kapahayagan) bago pa man ito o anumang nalalabing 
kaalaman (kung mayroon pa), kung tunay nga na kayo ay 

229 

nagsasabi ng katotohanan. ” 


Qur’an 60:9 
Qur’an 29:46 
Qur’an 46:4 


134 



Katotohanan pa nito, babanggitin namin ang sinabi ni Sir Thomas 
Arnold, isang Kristiyanong paham (scholar) na sumulat ng isang aklat 
na may pamagat na, “Call to Islam” sa pahina 48: 

“Batay sa magandang ugnayan naitatag sa pagitan ng Kristiyano at 
Muslim mula sa mga Arabo, ating mahuhusgahan na angpamimilit 
ay hindi isang pangangailangan upang yumakap ang isang tao sa 
Relihiyong Islam. Ang Propeta Muhammad (M ay nakilahok sa 
isang kasunduan mula sa mga tribong Kristiyano. Higit pa rito, si 
Propeta Muhammad (M ay binalikat ang tungkuling pangalagaan 
at pagkalooban ng kalayaan ang mga ito (di-Muslim) na 
isakatupran ang kanilang mga rituwal na pangrelihiyon. 
Katotohanan, pinahintulutan nito ang isang pari ng simbahan na 
gampanan ang karapatan at kapangyarihan nito ng may 
kapayapaan at kaligtasan.” 

Ito ay sapat na upang bigyang liwanag ang maling paratang laban sa 
karapatan ng tao sa Islam. Sa pangkalahatang pagpapasiya tungkol 
dito, ito ay nagsasabing: Ang mga di-Muslim ay may karapatan sa 
anumang karapatang nauukol sa amin (Muslim). Sila (di-Muslim) ay 
napag-uutusan din kung ano ang iniuutos sa amin (Muslim). Ang 
pananalitang ito ay nagpapatunay na walang alinlangan na walang 
pagkakaiba ang sinoman na namumuhay sa ilalim ng Islamikong 
Lipunan. 

Ikatlong Paratang: 

Ang pagpapatupad at paglapat ng Hudud (Batas sa Pagpaparusa), 
ayon sa Islam, (ang pahayag nila) ay isang malupit at di makataong 
gawain. At ito ay lumalagpas sa karapatan ng tao. 

Ang Paliwanag at Kasagutan : 

Una sa lahat, ating ilarawan na ang krimen at pagpatay sa Islam ay 
nahahati sa dalawang uri: 

1. Ang mga krimen ay mayroong kaukulang parusa ayon sa 
Batas ng Shariah. Ang mga krimeng ito ay ang pagpatay, 
pangangalunya, pagnanakaw, pag-inom ng alak, maling 
pagbibintang laban sa pangangalunya o ibang imoral na 


135 



gawain at pakikipag-away laban sa Muslim o pananakit at 
pananakot sa kanilang lipunan. 

2. Ang mga krimen na walang kaukulang parusa ayon sa Shariah. 
Ang pinuno ay binigyan ng kapangyarihan na magtakda ng 
parusa sa ganitong krimen batay sa kapakanan ng mamamayan 
at lipunan. Ang mga ganitong parusa ay tinatawag na 
“pangaral o babala” 

Ang mga krimeng mayroong tiyak na kaparusahan ayon sa Shariah 
ay nahahati din sa dalawang uri: 

1. Unang Uri: 

Ito ay tumutukoy sa mga krimen na nakaugnay sa personal na 
karapatan ng tao katulad ng pagpatay, pag-atake sa isang tao na 
nagbunga ng sakit sa tao (naputol ang kamay, o paa, napilayan), o 
paratang ng pangangalunya. Ang parusa ng ganitong krimen ay 
maaaring bumaba o mabawasan kung ang biktima (taong nagsampa 
ng daing) ay binawi ang kaso sa pamamagitan ng pakikipagkasundo. 
Ang parusa sa ganitong krimen ay magiging Tazeer (parusa na 
naglalayong bigyan ng disiplina ang nasasakdal). 

2. Ikalawang Uri: 

Ito ay tumutukoy sa parusa na nakaugnay sa pagsuway sa Kautusan 
ng Allah at ibang itinakdang kautusan ng Shariah. Ang mga krimeng 
ito ay ang pag-inom ng alak, pangangalunya o ang pagnanakaw. Ang 
parusa sa mga nabanggit na krimen ay hindi maaaring bawiin kahit na 
ang nagsampa ng daing ay bawiin ang kaso sa korte. 

Ating suriin ang mga batayan ng pagpapatupad ng Hudud (Batas sa 
Pagpaparusa) ng Shariah: 

1. Ang Hudud ay angkop lamang sa isang tao na nasa tamang 
gulang, nasa tamang pag-iisip. 

2. Ang Hudud ay ipagwawalang bisa kung sakaling ang 
ebidensiya ay hindi sapat o kaya kung ito ay hinala lamang. Ito 
ay batay sa isang Hadith ng Sugo ng Allah (^) na nagsabing: 

“Itigil ang pagpapatupad ng parusa nang batay lamang sa 
panghihinala. ” 


136 



3. Ang Hudud, ayon sa Islam, ay nararapat lamang sa mga 
krimen na ginawa na sinasakop ng limang mahigpit na 
pangangailangan ng tao sa buhay. 

4. Ang Hudud ay pinatutunayan sa pamamagitan ng pag-amin ng 
nasasakdal. Ganoon pa man, posible ding bawiin ang pag- 
amin. Ang pahayag lamang ng mga lalaki ang tinatanggap sa 
kaso ng Hudud. 

5. Ang mahalagang layunin ng pagsasagawa ng ganitong parusa 
ay upang turuan ng isang mabuting aral ang mga kriminal na 
huwag gawin ang bagay na magbubunga ng pangamba o takot 
sa lipunan. Walang sinoman ang dapat makialam o 
humadlang sa anumang karapatan ng tao samakatuwid ang 
parusa ay nagsisilbing proteksiyon upang makatiyak na ang 
karapatan ng bawat mamamayan ay mapangalagaan. Sa 
ganitong paraan, ang buong mamamayan sa lipunan ay 
nakadarama ng kapayapaan at kaligtasan. 

Bagamat ang Islam ay nagbibigay babala na isang masakit na parusa 
sa kabilang buhay sa mga taong gumagawa ng ibat ibang uri ng 
krimen hindi naman agad na nilalapatan ng pasura dito sa mundo. 
Lahat ng tao sa Islamikong Lipunan na sinuway ang mga batas at mga 
alituntunin ng Islam ay pumapailalim sa ganitong mga parusa. 
Mayroong mga tao sa anumang lipunan na hindi maaamg pigilin ang 
kanilang mga gawang krimen maliban na sila ay sapilitang pigilin ang 
kanilang masamang gawa laban sa lipunan. Kaya, ating mapapansin 
na ang Islam ay tinitingnan nito ang karampatang parusa sa bawat 
krimen. Ang Qisas, ang pagpatay sa isang mamamatay tao (kriminal) 
ay isang makatarungang parusa at ito ay akma lamang sa isang 
pumatay ng kanyang kapwa. Ang Banal na Qur’an ay nagpahayag: 

“O kayong mananampalataya! Ang Batas ng pagkapantay-pantay 
ay ipinag-utos sa inyo sa kaso ng pagpatay: ang malaya para sa 
malaya, ang alipin para sa alipin, ang babae para sa babae...” 


Qur’an 2:178 


137 



Magkagayunman, kung ang pamilya ng biktima ay nagbigay 
patawad sa nakapatay, ang parusa ay babawiin. Ito ay batay sa Banal 
na Qur’an: 

..Ngunit kung mayroong kapatawaran na ginawa mula sa kapatid 
ng biktima, samakatuwid ipagkaloob ang karampatang kahilingan 
at bayaran siya ng kasiya-siyang kabayaran... 

At tungkol naman sa pagputol ng kamay ng magnanakaw, ang Banal 
na Qur’an ay nagsabi: 

“At para sa magnanakaw, lalaki man o babae, putulin ang kanilang 
mga kamay, bilang kabayaran sa kanilang ginawang krimen, isang 
kaparusahan bilang pakitang halimbawa mula sa Allah. At ang 

232 

Allah ay Dakila sa Kapangyarihan, Tigib ng Karunungan.” 

Ganoon pa man, ang Islam ay hindi naglalapat ng parusang pagputol 
ng kamay sa magnanakaw maliban sa mga kondisyon at pangyayari. 
Una, ang pagnanakaw ay nararapat sakop ng itinakdang hangganan. 
Pangalawa, ang ninakaw na bagay ay nararapat na nasa pangangalaga 
o nasa nakapinid na lalagyan. Ikatlo, ang pangyayari ng pagnanakaw 
ay isang panghihinala lamang o ang dahilan ng pagnanakaw ay bunga 
ng kahirapan o karukhaan, sa ganoong mga dahilan, ang magnanakaw 
ay hindi nararapat putulan ng kamay. Ang pagnanakaw ay isang 
maselang krimen sa lipunan. Kapag ito ay kumalat sa buong lipunan, 
ang mga mamamayan ay magkakaroon ng pangamba at takot. At 
bunga nito, ang kapayapaan at kaligtasan ng mga mamamayan ay 
maglalaho. Bukod pa rito, kapag ang magnanakaw ay nahuli, maaari 
siyang magpumiglas o tumakas at dahil sa ganitong kalagayan 
maaaring makagawa pa ito ng panibagong krimen katulad halimbawa 
ng pagpatay. Samakatuwid, ang krimeng ito ay nararapat na harapin 
sa paraang maayos at matatag. Kapag ang magnanakaw ay nakapag- 
isip-isip na ang kanyang kamay ay mapuputol, maaaring kanyang 
iiwasan ang masamang gawaing ito. Kaya, ang yaman at kaligtasan ng 
pamayanan ay mapangangalagaan. 


Qur’an 2:178 
Qur’an 5:38 


138 



Ang Islam ay nagtakda rin ng tiyak (specific) na parusa na tinatawag 
na Hirabah- isang krimen na isinasagawa sa ilalim ng pananakot sa 
pamamagitan ng sandata (ang parusa nito ay bibigyang paliwanag sa 
mga sumusunod na halimbawa). Isang halimbawa ng Hirabah ay: 
panunulisan (pagtambang sa mga dumadaan at sapilitang kinukuha 
ang mga salapi at ari-arian, pagpatay, panloob o puwersahang 
pagpasok sa mga mapayapang tahanan at pananakot sa mga 
inosenteng mamamayan. Ang pinagkasunduang parusa ay batay sa 
Banal na Qur’an: 

“Ang parusa sa mga taong nagbabanta ng digmaan laban sa Allah 
at ng Kanyang Sugo, at pagsikhay ng lakas para sa paghasik ng 
kasamaan sa kalupaan ay: kamatayan o pagpako sa krus, o ang 
pagputol ng kanyang mga kamay at paa mula sa magkabilang panig 
o ang pagtapon sa kanya sa labas ng bayan. Ito ang kahihiyan nila 
sa mundong ito at isang mabigat na parusa ang kanilang 
makakamtan sa Kabilang Buhay; Maliban sa mga nagbalik loob (at 
nagsisi) bago sila nahulog sa iyong kapangyarihan, sa ganoong 
kalagayan, (dapat na) malaman na ang Allah ay Lagi ng 
Mapagpatawad, ang Maawain.” 

Ang Parusa ay inilalapat ayon sa likas at masamang bunga ng isang 
krimen. Kung ang isang magnanakaw ay nakapatay at nagawang 
agawin ang salapi ng biktima, ang parusa ay kamatayan o pagpako sa 
krus ng magnanakaw. Kung ang magnanakaw ay nakuha niya ang 
salapi lamang ngunit hindi niya ito pinatay, ang kanyang kamay ay 
puputulin. Kung ang magnanakaw ay nakapatay at hindi naman 
nakuha ang salapi, ang parusa ay kamatayan. Kung ang magnanakaw 
ay nagawang takutin ang mga mamamayan ngunit wala namang 
pinatay, siya ay nararapat itapon sa labas ng kanyang bansa. 

Karagdagan pa nito, ang Islam ay nagtakda rin ng parusa ng 
paghahagupit sa mga lalaking walang asawa na nagkasala ng 
pakikiapid. Ito ay batay sa kautusan na nakatala sa Banal na Qur’an: 

“Ang babae at ang lalaki na nagkasala ng bawal na pakikipagtalik, 
hagupitin sila ng isang daang hampas. Huwag hayaan ang aw a ay 
mangibabaw sa inyo upang pumigil sa inyo sa ganitong kaso, sa 


Qur’an 5:33-34 


139 



kaparusahan na inihatol ng Allah, kung kayo nga ay 
sumasampalataya sa Allah at sa Haling Araw. At hayaang ang 
isang pangkat ng mga sumasampalataya ay makasaksi sa kanilang 

234 

parusa. ” 

At para naman sa mga may-asawa, babae man o lalaki, na nagkasala 
ng pangangalunya, ang pagbato sa kanila hanggang mamatay ay 
siyang parusang ipalalasap sa kanila. Ang pamsang ito ay ilalapat 
lamang kapag ang mga itinakdang kondisyon ay ganap na naipatupad. 
Ang may-asawa, lalaki o babae ay maaaring batuhin hanggang 
mamatay sa dalawang pagkakataon: 

■ Ang Hayag at Tuwiran na Pag-amin. 

Walang sapilitan upang makamtan ang pag-amin ng isang kriminal. 
Bukod dito, ang paglilitis ay hindi isinasagawa pagkaraan ng unang 
pag-amin o hayag na pagtanggap ng kasalanan. Ang pag-amin ay 
nagkakaroon lamang ng bisa kapag ito ay inulit ng apat na beses, apat 
na pagkakataon ng pagpupulong sa korte (court sessions). Ang hukom 
sa lahat ng pagpupulong (sessions) at sa bawat pag-amin ay 
binabaling ang mukha at nagpapahiwatig ng di pagsang-ayon dito. 
Katotohanan pa nito, ang hukom ay maaaring mag-alay ng mga 
kondisyon, salita na maaaring magbigay ng pagpigil sa pag-amin nito 
at pagpapayuhang suriing mabuti ang pag-amin. Ang Hukom ay 
maaari pa rin niyang sabihin sa nasasakdal ng ganito: “Maaaring 
hinalikan mo lamang siya o hinawakan (pisikal) ngunit hindi naman 
aktual na nakagawa ka ng pangangalunya. O maaaring niyakap mo 
lamang ito na wala namang aktual na pakikipagniig. ” Ang lahat ng 
ito ay bukas na pintuan upang bawiin ng nasasakdal ang kanilang mga 
pag-amin. Ito ay batay sa Sunnah ng Sugo ng Allah (^) na kanyang 
ginawa nang ang isang babae (Tribo ng Ghamidi) ay nagpumilit na 
parusahan dahil sa katatagan ng pag-amin nito ng aktual na paggawa 
ng pangangalunya at siya ay buntis bunga ng pakikipagniig nito. 
Kaya, kung ang nasasakdal ay nagpupumilit sa pag-amin, ang pagbato 
sa kanya ay isasagawa. Kahit na sa oras ng pagbabato, kung ang taong 
binabato ay tumakbong papalayo upang takasan ang pagbato sa kanya. 


Qur’an 24:2 


140 



ito ay pagpapahiwatig ng pagbawi ng kanyang pag-amin. Sa ganoong 
kalagayan, ang pagbato ay ititigil. 

■ Ang Pangangailangan ng Apat na Makatarungang Saksi 

Ang apat na makatarungang saksi ay nararapat na kilala sa pagiging 
makatotohanan sa kanilang mga pananalita at pag-uugali. Ang apat na 
saksi ay nararapat na patunayan ang tunay na naganap na 
pakikipagtalik (ibig sabihin kanilang aktual na nakita na ang ari ng 
lalaki ay nasa ari ng babae). Ang ganitong kalagayan ay makikita 
lamang kung ang dalawang nasasakdal ay hayagang ginawa ang 
pakikipagtalik, nagpakita ng walang paggalang sa batas at dangal ng 
Islamikong Lipunan. Sa kaso ng panghihinala lamang na ating 
nabanggit na nauna, ang parusa ng pagbato ay hindi maaaring 
isagawa. Ito ay batay sa Hadith ng Sugo ng Allah (^): 

“Itigil ang pagpapatupad ng parusa na batay lamang sa 
panghihinala. ” 

Ang pangangalunya at pakikipag-apid ay hindi isang pansarili o 
pribadong pagkilos. Katotohanan, ito ay isang pagsuway sa mga 
karapatan ng Islamikong Lipunan. Maraming masamang ibinubunga 
ang ganitong imoral na gawain. Ang mga sumusunod ay mga 
halimbawa ng mga bunga ng ganitong masamang gawain: 

1. Ibinababa nito ang pagpapahalagang panlipunan at prinsipiyo 
ng lipunan at ang mga mamamayan nito. Kasunod nito, ang 
paglaganap ng mga sakit at maaaring ang mga inosenteng 
mamamayan ay mahawahan ng mga mapanganib na sakit. 

2. Ang pagsasalamuha ng angkan. Ang isang bata ay maaaring 
iugnay sa iba kaysa sa kanyang tunay na ama at maaari ding 
ang bata ay alisan ng dangal bilang pag-uugnay sa kanyang 
tunay na ama. Ito ay nagbubunga rin ng suliranin sa pamana. 
Yaong hindi nararapat na pamanahan ay nagkakaroon ng mana 
at yaon namang nararapat bigyang pamana ay nawawalan ng 
pamana. 

3. Pagkakaroon ng mga uri ng mamamayan na inaalisan ng 
pagmamahal sa kanilang mga magulang, angkan at pamilya at 
maging ang pagkakakilanlan ng pamilyang kinabibilangan. Ito 


141 



ay nagkakaroon ng sikolohikal na sakit at pangangamba. 
Kasunod nito, maaaring magkaroon ito ng paglayo o 
pagkasuklam sa lipunang kinasasapian. 

Ang pagiging ama o ina para sa bata ay katulad ng isang bansa. Ang 
bata ay umaasa ng kapayapaan paglingap, kaligtasan, pangangalaga, 
kaligayahan at kabuhayan sa kanyang santing magulang. 

Ang Islam ay nagtakda ng paghahagupit bilang parusa para sa 
pagbibintang o pagpaparatang sa iba ng kasalanang pangangalunya o 
pakikipag-apid. Ang Allah (3fe) ay nagsabi mula sa Banal na Qur’an: 

“At yaong mga nagpaparatang sa mga malilinis (birhen) na babae, 
at hindi makapagtanghal ng apat na saksi, hagupitin sila ng 
walumpung hampas, at itakwil ang kanilang pagsaksi ng lubusan, 
katotohanan sila ay mga Fasiqun (mga sinungaling, palasuway at 

235 

mapanghimagsik sa Allah). ” 

Ang layunin ng pagtatag at pagpapatupad ng ganitong parusa ay 
upang pangalagaan at panatilihin ang magandang moral sa lipunan at 
pangalagaan ang pribadong buhay ng mga inosenteng mamamayan 
(ang Allah, ang high na nakaaalam). Ang paratang na may bahid 
ng kasinunglingan ay isang masidhing suliraning panlipunan na 
nararapat sikaping lutasin at tanggalin sa lipunan. Ang dangal ng tao 
ay lubhang mahalaga. Sinoman ang magtangkang makialam sa 
pribadong buhay ng isang mamamayan ay nagkakaroon ng masamang 
ganti sa iba. Sa ibang pagkakataon, ang masamang paratang ay 
nauuwi sa krimeng pagpatay, pagpatay sa taong nagsimula ng 
kaguluhan. Samakatuwid, ang Shariah ay nagtakda ng ganitong parusa 
laban sa taong nagbigay paratang kung siya ay hindi nakapagbigay ng 
sapat na patunay sa pangyayari. 

Lahat ng uri ng parusa sa Relihiyong Islam ay nagbigay patunay sa 
pananatili ng karapatan ng tao sa isip, sa gawa at sa paglalarawan ng 
banal na katarungan at pagkapantay-pantay. 

Ang Islam ay hindi nakatuon sa pisikal na parusa lamang kundi ito 
ay nagbibigay pansin din sa sikolohikal na parusa. Ang mating 
pagpapahayag (false testimony) ng pagsasakdal, halimbawa ay hindi 


Qur’an 24:4 


142 



tatanggapin. Ito ay nagpapahiwatig ng pagiging tiwali, hindi normal at 
masamang gawa laban sa Batas ng Shariah. Ang tanging pang-unawa 
na maibibigay sa isang taong nagpaparatang ay ang makita siyang 
nagsisisi at nagbalik loob sa Allah (3i) at binago ng ganap ang 
kanyang pag-uugali. Mull, ang lahat ng ito ay ginawa upang 
mapanatili ang mga Karapatan ng Tao. Ang Allah (^) ang high na 
nakakaalam. 

Ang Islam ay nagtakda rin ng parusa laban sa lahat ng uri ng 
nakalalasing at naglalako ng bagay na nakalalasing. Ang pag-inom ng 
alak o paggamit ng mga ipinagbabawal na gamot ay mayroon ding 
parusa ayon sa Shariah sa pamamagitan ng hagupit. Malaya ang tao na 
kumain at uminom ng anumang nais niya. Malaya siyang magdamit sa 
anumang nais niya ngunit ito ay nararapat na nasa hangganan ng batas 
ng Allah (^). Ipinagbawal ng Allah (3fe) ang Hang uri ng inuming 
nakalalasing, mga laman ng hayop at malalaswang pananamit na 
nagiging sanhi ng panlipunan at moral na suliranin. Ang Islam ay 
nagbabawal para sa isang mananampalataya na kumain ng laman ng 
patay na hayop, dugo ng anumang hayop, ang baboy at mga hayop na 
kinatay para sa pag-aalay nito sa mga diyos-diyosan. Walang 
eksaktong parusa sa mga ganitong uri ng pagsuway sa Batas ng Allah 
(3fe) ngunit sinoman ang nakagawa ng ganitong pagkakasala ay 
nararapat na humingi ng kapatawaran sa Allah (5fe) at magsisi at 
magbalik loob sa Kanya at lisaning ganap ang ganitong masamang 
gawa. Ngunit kung siya ay nahuli na hayagang ginagawa ito, siya ay 
lalapatan ng kaukulang pagdidisiplina batay sa kabutihan ng buong 
lipunan at mamamayan. Ang tao ay pinagbabawalan ng anumang 
nakalalasing na inumin na hindi lamang nagbubunga ng masama sa 
kanyang sariling katawan, isip at pamilya ngunit high sa lahat, ito ay 
nagbubunga ng masama sa kabuuan ng lipunan. Kaya nga ayon sa 
Islam, ang alak at anumang nakalalasing ay tinatawag na “Ugat ng 
Kasamaan”. Ang paghagupit sa isang manginginom ay itinakdang 
parusa sa Islam upang bawasan ang paggamit ng mga nakasasamang 
bagay. Ang layon nito ay upang pangalagaan ang tao at ang kanyang 
sarili; ang kanyang kayamanan, kaisipan at katawan. At ito ay upang 
alisin din ang anumang panganib na kasusuungan sa buhay pang 
moral, kabuhayan, panlipunan ng isang tao. Ang ilan sa mga 


143 



masamang bunga ng abusong paggamit ng nakalalasing na inumin ay 
ang mga sumusunod: 

□ Ang isang lasing ay maaaring makagawa ng pagkakasalang 
pakikipag-apid o pangangalunya, at maging panggagahasa 
sanhi ng pagkalasing. 

□ Ang ‘addict’ o taong lulong sa bawal na gamot ay nagiging 
inutil na mamamayan ng lipunan. Maaaring gumawa ito ng 
isang imoral na gawain upang makakuha lamang ng mga 
ipinagbabawal na gamot sa pamamagitan ng pagnanakaw o 
anumang krimen. 

□ Ang kayamanan at panahon ay naaaksaya na nagkakaroon ng 
masamang bunga sa pamayanan at lipunan. 

□ Ang lipunan ay napagkakaitan ng anumang kaunlaran o 
pagsulong ng dahil sa isang “addict”. Ito ay pagpapahiwatig ng 
pang-aabuso sa karapatan ng lipunan. 

□ Ang isang ‘addict’ ay pansamantalang wala sa kanyang 
sariling pag-iisip o katinuan. Sa ganitong kalagayan maaaari 
siyang humantong sa isang malagim na pangyayari. Sinomang 
tao na nasa ilalim ng ipinagbabawal na gamot ay maaaring 
umasal na parang hay op at maging makahayop ang mga kilos 
at ugali. Hindi pinahihintulutan o hinahayaan lamang ng Islam 
ang ganitong asal. Kaya, ang Islam ay nagpasiya ng isang 
malawak at pangkalahatang alituntunin ng Shariah na 
nagtatakda ng kaukulang parusa katumbas ng kasalanang ito. 
Ang Allah (3i) ay nagpahayag ng kaukulang parusa: 

“Ang kabayaran para sa isang sugat ay isang sugat na 
katumbas nito (sa antas)...”^^^ 

At sinabi rin ng Allah (5fe), mula sa Banal na Qur’an: 

“At kung parurusahan sila, parusahan sila katulad ng 

237 

parusang ipinadama nila sa inyo...” 

Magkagayunman, ang Islam ay hindi isinasagawa ang parusang ito 
bagkus iniiwang bukas ang pintuan para sa kapatawaran upang 


Qur’an 42:40 
Qur’an 16:126 


144 



isaalang-alang ang personal na karapatan at pananakit. Ang Allah (5fe) 
ay nagsabi: 

“...Hayaang sila ay patawarin at magpaumanhin. Hindi mo ba nais 
na ang Allah ay magpatawad sa inyo? Sapagkat ang Allah ay 

23 S 

mapagpatawad, ang Maawain.” 

At ang Allah (5fe) ay nagpahayag din: 

“...Ngunit kung ang isang tao ay nagpatawad at gumawa ng 
pakikipagkasundo, ang kanyang gantimpala ay nasa Allah... 

Ang Islam ay hindi naglalayong maghiganti sa isang nagkasala at 
hind! rin nagtatakda ang Islam ng masakit na parusa ng dahil lamang 
sa karahasan at kalupitan ng nagkasala laban sa mga 
mananampalataya. Ang pangunahin at mahalagang dahilan ng parusa 
ay upang mapanatili ang karapatan ng mga mananampalataya sa 
Islamikong Lipunan. Naglalayon ding mapanatili ang kapayapaan at 
kasarinlan at bigyang babala ang sinomang gumagawa ng mga 
kasamaan na mag-isip muna ng Hang ulit bago isagawa ang mga 
masasamang gawain laban sa lipunan. Nais ng Islam na linisin ang 
Lipunang Islamiko mula sa lahat ng uri ng katiwaliang gawain. Kung 
ang isang mamamatay tao ay napag-isipan na siya ay papatayin sa 
pagpaslang niya sa isang tao, kung ang isang magnanakaw ay 
nakapag-isip na ang kanyang mga kamay ay puputulin ng dahil sa 
pagnanakaw, at kung ang isang nangangalunya ay nakapag-isip na 
siya ay hahagupitin, kung ang nagpaparatang ay nakapag-isip na siya 
ay makakalasap ng masakit na parusa ng paghahagupit, silang lahat ay 
magkakaroon ng takot na gawin ang mga masasamang gawa. 
Samakatuwid, ang Islamikong Lipunan ay ligtas at mapayapa. Ang 
Banal na Qur’an ay nagsabi: 

Sa Batas ng pagkapantay-pantay (Al-Qisas), mayroong (kaligtasan 
ng) buhay sa inyo, O mga taong nakauunawa; upang kayo ay 
magkaroon ng sarilingpagpipigil.” 


Qur’an 24:22 
Qur’an 42:40 
Qur’an 2:179 


145 



Maaaring ang iba ay magsabi na ang mga itinakdang parusa sa Islam 
ay malulupit. Ang kasagutan ay simple lamang: Lahat ng tao ay 
nagkakaisa na ang mga krimen ay lubhang nakasasama sa lipunan. 
Lahat ng tao ay nagkakaisa at sumasang-ayon na ang mga krimen ay 
dapat sugpuin at ang mga taong gumagawa ng kasamaang ito ay dapat 
parusahan. Magkagayunman, ating ihambing ang katotohanan kung 
alin ang mabisang paraan para sa pagsugpo ng mga krimen, ang Batas 
ba ng Diyos o ang Batas na ginawa lamang ng tao? 

Ang mga parusa ng Islamikong Batas ay maaaring malupit sa 
paningin ng mga nakakakita nito ngunit ito ay makatarungan, 
praktikal at makatuwirang parusa kapag sinuring mabuti. Ang mga 
Islamikong parusa, sa tulong ng Poong Maykapal (Ang Allah, 3fe) ay 
sapat upang pawling ganap ang lahat ng uri ng krimen mula sa 
Lipunang Islamiko. Ang katuwiran ay nag-uutos at nangingibabaw na 
bago mag-alay ng kabaitan sa isang kriminal, nararapat na ang 
karapatan ng biktima ay ipagkaloob at hindi dapat kalimutan. Ang 
isang masama o tiwali na tao ay dapat tanggalin mula sa lipunan 
katulad din na ang isang sakit sa katawan ay dapat alisin upang ang 
katawan ay manatiling malusog at malakas. Ang ilang hindi 
nakauunawa sa Islam ay nagbigay paratang na ang lipunang Islamiko 
ay malupit na lipunan. At pinararatangan din na ang mga parusa at 
batas nito ay malupit. Karagdagan pa nito, ang ibang media ay 
nagpapalabas at naglalarawan ng mga mamamayang nasa ilalim ng 
Islamikong Lipunan na putol ang kamay o paa o di kaya ay may 
permanenteng kapansanan o mga taong hinagupit sa araw araw. Ang 
iba ay maaaring mag-isip o magbigay haka-haka na ang parusa sa 
Islam ay isinasagawa at ipinapatupad sa araw araw. Dapat malaman 
ng lahat, na sa kasaysayan ng Islam, mayroon lamang ilang 
pagkakataon na ang pagbato hanggang mamatay ang naitala at 
naipatupad. Ang mga pagkakataong ito ay bihira at isinagawa lamang 
ng dahil sa kahilingan mismo ng mga nagkasala na umamin ng 
kanilang pagkakasala at nagpahayag ng pansariling pagnanasang 
lapatan ng parusang pagbato hanggang kamatayan. Ang mga ganitong 
tao ay nagnais na maging malinis mula sa kasalanang ito. 


146 



Ika-apat na Paratang: 

Ang parusa na itinakda ng Islam sa tao na nagpasiyang lisanin ang 
Islam bilang kanyang pamamaraan ng Buhay, ay tuwirang pagsuway 
laban sa Karapatan ng Tao. Ang Karapatan ng Tao ay nagbibigay 
katiyakan ng kalayaan ng Relihiyon sa lahat ng tao. Bukod dito, ang 
parusa ay sumasalungat sa pahayag ng Banal na Qur’an na 
nagsasabing: 

“Walangsapilitan sapananampalataya (relihiyon)... 

Ang Paliwanag at Kasagutan; 

Ang Islamikong Shariah ay nagtakda ng parusang ito sa isang tao na 
tumalikod sa Islam bilang kanyang pamamaraan ng buhay at itinakwil 
ang lahat ng batas at alituntunin, batay sa Hadith ng Sugo ng Allah 

“Ipinagbabawal na kitlan ng buhay ang isang Muslim maliban 
kung siya ay nakagawa ng isa sa tatlong bagay, (1) ang lalaki o 
babae na nagkasala ng pangangalunya, (2) kung siya ay nakapatay 
ng kapwa niya Muslim, (3) kung siya ay lumisan sa Islam (at 
hayagan niyang itinakwil ang Islam bilang kanyang pamamaraan 
ng buhay at hayagan niya itong binabatikos) at lumayo sa kanyang 
pamayanang Muslim.” 

Karagdagan pa nito, batay sa Hadith ng Sugo ng Allah (^): 

“Sinoman ang nagbago (tinalikdan ang Islam bilang relihiyon at 
pamamaraan ng buhay), siya ay dapatpatayin.” 

Subalit, ating isaalang-alang ang dalawang mahahalagang bagay 
tungkol sa pagtalikod ng isang tao sa Islam. 

□ Ang pagpatay sa isang taong tumalikod sa Relihiyong Islam 
(apostate) ay nagsasaad na ang taong ito ay binabatikos at 
tinatakwil niya ang Islam ng hayagan sa publiko. Ang taong 
tumalikod sa Relihiyong Islam ay katumbas ng pag-aalsa sa 
ilalim ng Islamikong Lipunan. Kung ang isang tao na 
“apostate” ay isinaloob at sinarili lamang niya ang pagtalikod 


Qur’an 2:256 
Bukhari at Muslim 


147 



sa Islam at hindi niya inihayag ito, hinahayaan na lamang ito 
sa kapasiyahan ng Allah (^). Ang Allah (^) ang ganap na 
nakaaalam kung sino ang tunay na naniniwala at tumatakwil sa 
pananampalatayang Islam. Ang mga Muslim ay 
pinagbabatayan ang paghuhukom, paglilitis at ibang bagay at 
ipinauubaya na lamang ang katotohanan sa Allah (3i). 

□ Ang is ang tao na tumalikod sa pananampalatayang Islam ay 
maaaring bigyan ng tatlong sunod-sunod na araw bilang 
pagkakataon na bumalik sa ilalim ng Islam. Ang mga maalam 
(iskolar) na Muslim ay inaatasang magbigay ng paliwanag sa 
taong ito na ang pagtalikod ay malaking kasalanan sa Allah 
(5fe). Kung siya ay nanumbalik sa Islam siya ay malaya ngunit 
kung siya ay nagpasiyang tumalikod na kabilang ng 
paliwanag, siya ay lalapatan ng parusang kamatayan. Ang 
pagkitil sa buhay ng ganitong tao ay isang kaligtasan sa mga 
mamamayang namumuhay sa ilalim ng Islamikong Lipunan. 

□ Ang pagpapahayag ng pagtalikod sa Islam ay hindi 
tinatanggap sa Shariah sapagkat ito ay nagpapahiwatig na 
hindi pagbigay galang sa kanyang isinumpang tungkulin at 
pananagutan sa kanyang pananampalataya. Kung ang isang tao 
ay hindi niya pinanatili ang kanyang pananagutan sa Islam, 
siya ay itinuturing na higit na masama kaysa sa isang walang 
pananampalataya. Ang Allah (M), Luwalhati sa Kanya, ang 
Kataas-taasan ay nagsabi: 

“Silang naniwala at pagkaraan ay tumalikod, at (muli) ay 
naniwala at (muli) ay tumalikod sa pananampalataya, at 
patuloy sa kawalan ng pananampalataya, sila ay hindi 
pinatatawad ng Allah at hindi pinapatnubayan sa kanilang 

243 

landasin.” 

□ Ang pagtalikod sa Islam bilang pamamaraan ng Buhay ay 
katumbas ng malisyosong propaganda laban sa Islam. Higit sa 
lahat, ang pagtalikod sa Islam ay isang malaking kahihiyan sa 
Lipunan Islamiko at sa pamayanan nito. Ang pagtalikod nito 
ay magbibigay ng panghihina sa mga mamamayan na sumapi 


Qur’an 4:137 


148 



o yumakap sa Islam bilang pamamaraan ng buhay. Ang 
pagtalikod sa Islam ay nangangahulugan na ang pagyakap niya 
sa Islam ay isa lamang pagsubok at walang katapatan sa 
kanyang pananagutan sa pamamaraan ng buhay nito. 
Samakatuwid, itong pagtalikod niya ay isang tangka ng pag- 
atake sa Islam sa kanyang kalooban. Kaya, ang parusa nito ay 
itinakda ng Allah (3i), ang ganap na Nakakaalam. 

□ Ang Islam, sa kabilang dako, ay nagnanais sa mga 'apostate’ 
na pag-isipang mabuti at bigyan ang sarili na pag-aralan ito ng 
ganap. Sila ay napag-utusang mag-usisa, magsuri at pag- 
aralang may katapatan ang lahat ng aspeto ng Islam bilang 
pamamaraan ng buhay bago yumakap sa Islam at manumpa ng 
kanyang pananagutan. Kung ang pagyakap ay kusang loob, ito 
ay kaaya-aya at mabuti. Kung hindi naman, ang masakit na 
parusa ay hindi makapagbibigay ng maliit na pagkakataon para 
sa isang tao na nais lamang paglaruan ang Islam at nais 
lamang manubok sa Islam. 

Karagdagan dito, hindi itinuturing ng Islam ang pagtalikod sa 
pananampalataya bilang personal na bagay. Ang pagtanggi sa Islam 
bilang pamamaraan ng buhay ay hindi pag-iiba o pagbabago ng 
relihiyon ng isang tumalikod sa Islam {apostate) bagkus ito ay ang di- 
pagtanggap sa kabuuang batas at pamamaraang buhay ng Islam. 
Kaya’t ang pagtalikod na ito ay katiyakang makakapinsala at 
makakasira sa buong sistema at hindi lamang sa isang taong 
tumalikod sa Islam. Tulad ng naipaliwanag sa una, itinuturing ng 
Islam ang pagtalikod na ito bilang paghihimagsik o panunuligsa sa 
loob ng prinsipiyo nito at nag-aanyaya ng katiwalian sa Islamikong 
pamayanan. Hindi tinatanggap ng Islam ang makasalanang gawain na 
ito na nagdudulot ng kaguluhan at kasamaan sa pamayanan. Sa 
katunayan, ito ay walang kaibahan sa mga makabagong prinsipiyong 
pampolitikal sa ngayon, na nagtuturing bilang isang illegal na gawain 
ang mga nagku-‘coup-de-tat’ (mga gumagamit ng dahas) o ibang 
pamamaraan upang mapabagsak ang kasalukuyang pamahalaan. 
Bukod dito, ang mga panghihimagsik na mga gawain laban sa 
pamahalaan ay tinuturing na malubha at maselan na siyang 
kadahilanan ng pagpatay, pagpapakulong at pagtapon sa mga 


149 



miyembro ng mga nanghihimagsik. Sa katunayan pa nito, ang mga di- 
sumasang-ayon sa umiiral na prinsipyong pampolitikal ay maaaring 
pinahihirapan ng labis sa katawan at kaisipan (physically & 
psychologically) at ang kanilang mga pag-aari o kayamanan ay 
nakukumpiska. Bukod dito, ang mga miyembro ng pamilya o kamag- 
anak ng mga nasangkot dito ay sumasailalim at nakararanas ng 
panliligalig at pang-aabuso. 

Ikalimang Paratang: 

Ang pagpigil sa babaeng Muslim na mag-asawa ng di-Muslim ay 
isang pagsuway laban sa karapatan ng tao lalo sa kanyang pansariling 
kalayaan na nagbibigay laya sa isang tao na mag-asawa sa kaninuman. 

Ang Paliwanag at Kasagutan: 

Ang Islamikong pangangatuwiran at pang-unawa sa paghihigpit sa 
kalayaang mag-asawa ay upang mapanatili at mapangalagaan ang 
pamilya sa Islamikong Lipunan. Ang Islam ay naglalayon na 
pangalagaan ang pamilya laban sa pagkawasak nito sa pamamagitan 
ng diborsiyo dahil sa kaibahan ng relihiyon sa pagitan ng mag-asawa. 
Ang asawang lalaki ay maaaring magpakita ng isang matibay na 
pahiwatig ng di paggalang sa pananampalataya at prinsipyo ng 
paniniwala ng asawang babae sapagkat iniisip niya na siya ay higit na 
dapat mangibabaw at sundin bilang pinuno ng tahanan. Karagdagan 
pa nito, ang asawang babae ay maaari ding makadama na siya ay 
mahina at maramdamin tungkol sa kanyang pananampalataya. 

Sa tatlong kasong sumusunod ay ipaliliwanag ang dahilan. 
Magkagayunman, lahat ng tatlong kaso ay nag-ugat mula sa iisang 
prinsipiyo na ating tinukoy sa naunang pangungusap. 

Kaso Bilang 1. 

Ang Making Muslim ay nag-asawa sa isang walang paniniwala sa 
Diyos. Ipinagbabawal ito ng Islam sapagkat ang Islamikong 
pananampalataya ay hindi tinatanggap ang kawalan ng paniniwala. 
Ang buong pamilya ay maaaring patuloy ang pakikipagtalo tungkol sa 
paksang ito na ang wakas ay diborsiyo. Ang diborsiyo ay isang 
kinamumuhiang gawain sa paningin na Allah (3fe). Samakatuwid, 
hindi iniuutos ng Islam ang pag-aasawa na kung saan ang asawang 


150 



lalaki ay hindi nagpapakita ng anumang pagsasaalang-alang sa 
prinsipiyo ng Pananampalataya ng kanyang asawang babae at sa 
pamilya nito. Kasunod nito, ang suliranin ng pag-aasawa ay mauuwi 
lamang sa diborsiyo na ang bunga ay pagpanaw din ng islamikong 
pamilya. 

Kaso Bilang 2. 

Ipinahihitulutan ng Islam ang lalaking Muslim na mag-asawa ng 
isang Kristiyano o Hudyong babae sapagkat tinatanggap ng Islam ang 
mensahe ni Hesus (8^1) bilang Propeta at Sugo ng Allah. Tinatanggap 
din ng Islam ang mensahe ni Moises (8SSI) bilang Sugo at Propeta ng 
Allah. Samakatuwid, ang isang Kristiyano o Hudyo ay maaari niyang 
panatilihin ang kanyang relihiyon na walang mabigat na kahaharaping 
suliranin. Bagamat, mayroong kaibahan sa Prinsipiyo ng 
pananampalataya at paniniwala, ang pag-aasawa ay magpapatuloy at 
ang pamilya ay uunlad kung ang lahat ay maisasaayos sa pagitan ng 
mag-asawa sa kapahintulutan ng Allah (5fe). 

Kaso Bilang 3. 

Hindi pinahihintulutan ng Islam na ang babaeng Muslim ay 
magpakasal sa isang lalaking hindi-Muslim sapagkat ang Kristiyano o 
ang Hudyo ay hindi tinatanggap ang pagiging Propeta ni Muhammad 
{M)- Katotohanan, ang isang ganitong tao ay maaaring magsalita ng 
anumang masasakit na paratang tungkol sa Propeta ng Allah (M), ang 
ganitong kalagayan ay magbubunga ng galit o suklam sa pagitan ng 
mag-asawa. Sa bandang huli, ito ay mauuwi lamang sa diborsiyo. 
Batay rito, pinipigil ng Islam ang pag-aasawa na mauuwi lamang sa 
diborsiyo. 

Ika-anim na Paratang: 

Ang pang-aalipin sa Islam ay sumasalungat sa Islamikong 
Konsepto ng Pagkapantay-pantay ng tao at ganap na kalayaan. Ito rin 
ay isang panghihimasok sa karapatan ng tao. 

Ang Paliwanag at Kasagutan: 

Nais naming ilarawan ang katayuan ng Islam laban sa pang-aalipin. 
Hindi tinatanggap ng Islam ang sistemang pang-aalipin sapagkat ang 


151 



pagkakaroon ng kakaibang panlipunan at pangkabuhayang kalakaran 
o kalagayan ng lipunan ang siyang sanhi ng pang-aalipin bago 
dumating ang Relihiyong Islam. Ang kabuuan ng lipunan, noon, ay 
umaasa sa sistemang pang-aalipin sa pangangalaga ng kanilang 
kabuhayan at panglipunang pangangailangan. Katotohanan, ang 
sistemang pang-aalipin ay hindi lamang laganap sa ‘Arabian 
Peninsula’ kundi ito ay laganap sa mundo. Karagdagan pa nito, ang 
sistemang pang-aalipin ay ganap na kinikilala at sinusunod ng mga 
naunang relihiyon. Ito ay nakasaad sa Bibliya 

10. Pagka ikaw ay lalapit sa isang bayan upang makipaglaban, ay 
iyo ngang ihahayag ang kapayapaan doon. 

11. At mangyayari, na kung sagutin ka ng kapayapaan, at 
pagbuksan ka, ay mangyayari nga na ang buong bayang 
masusumpungan sa loob ay magiging sakop mo, at maglingkod sa 
iyo. 

12. At kung ayaw makipagpayapaan sa iyo, kundi makikipagbaka 
laban sa iyo, ay kubkubin mo nga siya. 

13. At pagka ibinigay ng Panginoon mong Diyos sa iyong kamay ay 
iyong susugatan ang bawat lalake niyaon ng talim ng tabak. 

14. Ngunit ang mga babae at ang mga bata at ang mga hayop, at 
ang buong nasa bayan, pati ng buong nasamsam doon; at kakanin 
mo ang samsam sa iyong kaaway na ibinigay sa iyo ng Panginoon 
mong Diyos. 

15. Gay on ang iyong gagawin sa lahat ng bayan totoong malayo sa 
iyo, na hindi sa mga bayan ng mga bansang ito. 

16. Ngunit sa mga bayan ng mga taong ito na ibinibigay sa iyo ng 
Panginoon mong Diyos na pinakamana ay huwag kang magtitira 
ng may buhay sa anomang bagay na humihinga: 

17. Kundi iyong lilipulin sila... 

Sinusunod ng Islam ng unti-unti at ang mahabang pagbabalak na 
alisin at pawiin ang pang-aalipin mula sa Lipunang Islam. Katulad ng 
pagbabawal ng lahat ng uri ng nakalalasing na alak. Ang alak at mga 
inumin nakalalasing ay hindi ipinagbabawal ng Islam kaagad bagkus 


^"^‘'Bibliya Lumang Tipan Deuteronomio 20; 10-17 

152 



ito ay ginawa sa marahang hakbangin. Sa unang hakbangin, ang Allah 
(5fe), ay nagpahayag mula sa Banal na Qur’an: 

“Sila ay nagtatanong tungkol sa alak at sugal, Sabihin: ‘‘Sa mga ito 
ay mayroong malaking kasalanan, at mayroong kapakinabangan, 
para sa tao; ngunit ang kasalanan ay higit kaysa sa pakinabang.” 

245 

Magkagayunman, nang dahil sa pagtanggap ng mga tao sa Islam 
bilang kanilang pamamaraan ng buhay at relihiyon, ang Allah (3fe) ay 
nagpahayag ng isa pang paalala: 

“O, kayong mananampalataya! Huwag magsasagawa ng 
pagdarasal na ang isip ay lango, hanggang inyong maunawaan ang 
inyong sinasabi...” 

Kaya, nang ang kanilang pananalig at paniniwala ay naging matibay 
na sila ay nagsimulang matuto at pag-aralan ang Islam ng maayos, 
pagpapakita ng paggalang at pagsunod sa mga Kautusan ng Allah at 
ang mga aral at payo ng Sugo ng Allah (^). Ang Allah (5fe) ay 
nagbigay ng ganap na pagbabawal para sa alak at sugal. Ang Allah 
(31) ay muling nagpahayag: 

“O kayong mananampalataya! Ang “Khamar” at (lahat ng uri ng 
inuming nakalalasing, nakalalango at nakakasira ng katinuan ng 
isip), ang Sugal, ang Al Anzab at Al Azlam (mga palaso sa 
paghahanap ng kapalaran) ay kasuklam- suklam na gawain ni 
Satanas. Kaya’t (mahigpit) na talikdan (ang lahat ng gayong 
kasuklam-suklam na bagay) upang kayo ay maging matagumpay.” 

247 

Ang Islam ay may sinusunod na patakaran upang pawiin ang pang- 
aalipin mula sa Islamikong Lipunan. Ang Islam ay hind! agad-agad 
nag-utos na ganap na alisin ang pang-aalipin bagkus ay matalinong 
inubos ang lahat ng pinagmumulan ng pang-aalipin. Ang Islam ay 
naglalayon na maabot ang antas na kung saan ang lahat ng mga 
gawain ay maglalaho ng ganap. Nagsimula ang Islam sa pamamagitan 


an 2:219 
^'‘^Qur’an 4:43 
^^^Qur’an 5:90 


153 



ng pagpapalaya ng kanilang mga isip at puso. Sila ay inutusang 
maging matatag, malusog at may kakayahan sa kalooban. Sila ay 
tinuruang alisin sa kanilang mga sarili ang damdaming panghihina at 
magkaroon ng dangal sa kanilang mga puso at isip para sa kanilang 
alipin sa pamamagitan ng pagtawag sa kanilang mga alipin bilang 
mga kapatid. Ang pang-aalipin ay hindi nanatiling ganap sa Lipunang 
Islam. Ang Sugo ng Allah (^) ay nagsabi: 

“Ang inyong manggagawa ay inyong mga kapatid. Iniatang ng 
Allah sa kanila ang paglilingkod sa inyo. Sinoman ay mayroong 
isang kapatid na naglilingkod sa kanya, nararapat na ito ay 
kanyang pakainin katulad ng kanyang kinakain, bihisan katulad ng 
kanyang pananamit at huwag ipagawa sa kanya ang gawaing hindi 
kayang gawin. At kung ito ay ipagagawa sa kanila, dapat silang 
tulungan. ” 

Higit pa nito, itinatag ng Islam ang karapatan ng buhay para sa 
isang alipin. Ang Sugo ng Allah (^) ay nagsabi: 

“Sinomang pumatay sa isang alipin ay dapat (din) patayin. 
Sinomang pumutol ng Hong ng isang alipin, ang kanyang Hong ay 
dapat ding putulin (bilang parusa) Sinoman ang nag-alis ng ari ng 
alipin, ang kanyang sariling ari ay dapat ding alisin.” 

Nag-uutos ang Islam sa mga Muslim na maging mabait at mabuti sa 
kanilang mga alipin at mga katulong. Ang Allah (3fe) ay nagsabi: 

“Sambahin ang Allah, at huwag magbigay katambal ng sinoman sa 
Kanya at gumawa ng mabuti sa inyong mga magulang, kamag- 
anakan, mga ulila, mga kapitbahay na dayuhan, ang inyong mga 
kasamahan, ang mga naglalakbay (na inyong makasalubong) at 
sinomang nasa Halim ng inyong kapangyarihan; sapagkat hindi 
minamahal ng Allah ang mapagmataas, ang mapagyabang.” 


^%adith Bukhari 
^'^^adith Bukhari at Muslim 
^Qur’an 4:36 


154 



Patunay pa nito, isinasaalang-alang ng Islam ang damdamin ng mga 
alipin na may dangal kaya naman ipinag-uutos sa mga mayroong 
alipin na huwag ipadama sa kanilang mga alipin ang kalagayan ng 
mga ito bilang alipin. Ang Sugo ng Allah (^) ay nagsabi: 

“Ang isang tao ay hindi dapat magsabi ng ‘Ito ay aking alipin ’ o ito 
ay aking katulong bagkus dapat niyang sabihin na ‘ito ay aking 
kasamang lalaki o ito ay aking kasamang babae.” 

Magkagayunman, ang pagkaalipin, ayon sa aral ng Islam ay 
nakahangga lamang sa pisikal ng pagka alipin at hindi sa kaisipan o 
pilosopikal. Ang isang alipin ay may karapatang panatilihin ang 
kanyang sariling pananampalataya kung nais niyang gawin ito. 
Karagdagan pa nito, ang Islam ay nagtakda ng pinakamagandang 
halimbawa ng makataong pagkapantay-pantay sa pamamagitan ng 
kabutihan o pagkamakadiyos (piety). Samakatuwid, wala sa pagiging 
malaya o pagiging alipin ang batayan ng makataong pagkapantay 
pantay maliban sa antas ng kanyang kabutihan at pagkamakadiyos. 
Ang pagkakapatiran sa Islam ay siyang naging tanikalang umuugnay 
sa pagitan ng isang alipin at ng kanyang pinaglilingkuran. Ang Islam 
ay nagbigay pa ng isang hakbangin upang mailarawan ang isang 
dakilang halimbawa. Nang ang kanyang aliping si Zaid Harithah (4®) 
ay pinakasal sa kanyang pinsang si Zainab Bin Jahsh, isang marangal 
na babae mula sa angkan ng Quraish. Ang aliping ito ay binigyan din 
ng isang katayuan bilang lider ng mga mandirigma na binubuo ng 
mga dakilang kasamahan ng Sugo ng Allah (^). 

Mayroong sinusunod na dalawang pamamaraan upang alisin ang 
pang-aalipin sa Islamikong Lipunan at tuparin o isagawa ito sa kaaya- 
ayang pamamaraan upang maiwasan ang anumang di kanais-nais na 
ibubunga nito sa lipunan. Ang mga pamamaraang ito ay hindi 
nagbunga ng anumang hidwaan sa lipunan, pagkamuhi na maaaring 
mamagitan sa ibat ibang antas ng tao sa Islamikong lipunan o kaya 
naman ay nagkaroon ng masamang bunga sa panlipunan o 
pangkabuhayang aspeto. 


155 



Ang Unang Pamamaraan; 

Alisin ang anumang pinagmumulan ng Pang-aalipin na laganap sa 
isang panahon batay sa kasaysayang ng Islam. Ang mga 
pinagmumulan ng pagkaalipin ay ang mga sumusunod: 

1. Iba’t-ibang uri ng digmaan na kapag ang isang panig ay nagapi o 
nalupig, ang mga mandirigma nito ay maaaring mapatay o 
madakip, at kasunod ay pagkaalipin ng mga ito. 

2. Kung ang isang tao ay may salaping pagkakautang at walang 
kakayahang bayaran ito, ang taong may utang ay magiging alipin 
ng pinagkakautangan. 

3. Ang mga ama na may gawang ipagbili ang kanilang mga anak, 
lalaki man o babae. 

4. Ang pansariling hangarin. Kung ang isang tao ay may masidhing 
pangangailangan, kanyang ipinagbibili ang sarili upang makamtan 
ang kanyang pansariling hangarin. 

5. Ang mga gawaing pirata, pang-aagaw (kidnap) ng mga tao. Ang 
mga ganitong tao ay ginagawang alipin. 

6. Ang parusa sa mga krimen sa pamamagitan ng pagpatay, 
pagnanakaw at pangangalunya na ipinapataw sa mga gumagawa 
nito. Ang kriminal na tao ay magiging alipin ng biktima o ng 
pamilya ng biktima. 

7. Ang panganganak ng mga babaeng alipin bagamat ang ama nito 
ay isang malayang tao. 

Ito ay mga ilan lamang sa pinagmumulang dahilan ng pang-aalipin 
na matatagpuan sa buong mundo bago pa dumating ang Relihiyong 
Islam. Kaya naman, ipinagbawal ng Islam ang mga pinagmumulan ng 
pang-aalipin. May dalawang di-nasasakop sa prinsipyong ito na 
nalalabi: 

1. Ang mga nadakip sa panahon ng legal na digmaan na ipinahayag ng 
isang namumunong Muslim. Gayun paman, hindi lahat ng nadakip o 
nalupig ay itinuturing na alipin. Ang ilan sa mga ito ay pinalalaya at 
ang ilan naman ay binabayaran kapalit ng kalayaan. Ito ay batay sa 
pahayag ng Banal na Qur’an: 

“Samakatuwid kapag inyong makaharap sa labanan (Jihad- 
pakikibaka sa landas ng Allah) yaong mga walang 


156 



pananampalataya, tigpasin ang kanilang mga leeg, hanggang sa 
kalaunan ang karamihan sa kanila ay inyo nang napatay o 
nasugatan, inyo silang talian ng panggapos na mahigpit (at gawing 
bihag). Sa gay on, (makaraan nito) naririto ang sandali ng 
pagpaparaya (palayain sila ng walang tubos) o patubos (ayon sa 
kapakinabangan sa Islam), hanggang ang hapdi at hilahil ng 
digmaan ay mapawi. Sa gay on, kayo ay pinag-utusan (ng Allah na 
ipagpatuloy ang pagsasagawa ng Jihad laban sa mga hindi 
sumasampalataya hanggang sa sila ay yumakap sa Islam, o kaya ay 
mapabilang sila sa Halim ng inyongpangangalaga), datapwa’t kung 
ninanais lamang ng Allah ay magagawa Niya na magapi sila (na 
wala kayo), ngunit ninanais Niya kayo at ang mga iba. At yaong 
mga nasawi dahil sa landas ng Allah ay hindi Niya hahayaang ang 

251 

kanilang mga gawa ay mawalang say say.” 

Bagamat ito ay nangyari sa mga unang panahon ng Relihiyong 
Islam. Ang mga kaaway ng Islam ay nagtangka na pigilin ang 
kaunlaran nito at ipinalaganap sa iba. Ang mga di-Muslim noong 
panahon na yaon ay ginagawang bilanggo ng digmaan ang mga 
nadakip na Muslim. Ganoon din ang ginawa ng Islam sa mga di- 
Muslim. 

1 . Ang namanang alipin, sa kabilang dako, ay isang batang 
isinilang sa dalawang aliping magulang. Ang ganitong bata ay 
itinuturing na alipin. Ngunit kung ang nakaanak sa isang babaeng 
alipin ay ang kanyang pinaglilingkurang amo, ang anak ng 
ganitong ugnayan ay isang malayang bata na nakaugnay tin ang 
lahi (lineage) nito sa kanyang ama. Sa ganitong kalagayan, ang 
babaeng alipin ay tinatawag na “ina ng bata” na hindi pinagbibili o 
ibinibigay pang regalo bagkus siya ang magiging malaya kapag ang 
kanyang amo ay namatay. 

2. Ang isa pa ay nakaugnay sa pagpapaunlad ng mga 
pamamaraan ng pagpapalaya mula sa pagkaalipin. Noong Simula, 
ang tanging paraan ng kalayaan ng pagkakaalipin ay kung ito ay 
pinahintulutan ng kanyang amo na palayain ang isang babaeng 
alipin. Ang isang alipin, bago pa dumating ang Islam, ay itinuturing 


Qur’an 47:4 


157 



na alipin sa buong buhay niya. Ang isang amo na magpapalaya sa 
kanyang alipin, ay kailangang bayaran siya ng kaukulang 
pananalapi na pinagkasunduan. 

Hinihiling ng Islam ang pagpapalaya ng mga alipin sa pamamagitan 
ng magandang loob o kusang loob ng mga nagmamay-ari ng alipin at 
ang pagkakaroon ng kasunduan ng mga alipin at ang kanilang mga 
amo sa pamamagitan ng pagbayad ng kaukulang salapi para sa ganap 
na kalayaan ng mga ito. Binuksan ng Islam ang lahat ng pamamaraan 
bago pa man bigyang karapatan ang mga may ari ng alipin na palayain 
ang kani-kanilang mga alipin ng walang papasaning tungkuling 
pananalapi at binuksan din ang pagpapalaya ng mga alipin sa 
pamamagitan ng mga sumusunod na hakbangin at kautusan, gaya ng 
mga sumusunod: 

■ Ang Pagsisisi at Pagbabayad (Atonement) ng Kasalanan; 

Sa pagpaslang ng di sinasadya, ang Islam ay nagtakda ng kabayaran 
sa pamamagitan ng pagpapalaya ng isang mabuting 
mananampalatayang Muslim at ito ay karagdagan pa sa pagbabayad 
ng Diyah (kabayaran sa di sinasadyang pagpatay) sa pamilya ng 
biktima. Ito ay batay sa isang talata ng Banal na Qur’an: 

“Hindi nararapat na ang isang mananampalatayang Muslim ay 
patayin ng kapwa mananampalatayang Muslim; ngunit (kung ito 
man ay mangy ari) ng dahil sa pagkakamali (di sinasadyang 
pagkakataon) ang karampatang kabayaran ay ipagkaloob, ipinag- 
uutos (din) na ang pagpapalaya ng isang alipin ay isakatuparan, at 
magbayad ng kaukulang salapi sa pamilya ng biktima, maliban 
kung sila (pamilya ng biktima) ay kusang loob na magpatawad 
(magpaumanhin )...” 

■ Ang Pagsisisi at Pagbayad (Atonement) sa Panlalait sa 
Asawa (Zihar)^^^ 


Qur’an 4;92 

Ang Zihar ay isang uri ng panlalait ng palagiang sinasabi ng isang lalaki sa 
kanyang asawa kapag siya ay galit. “Ikaw ay ipinagbabawal na sa akin na 
makaniig, katulad ng likod ng aking ina. ” Ito ay ginagawa noong panahon bago 
dumating ang Islam at ito ay ganap na ipinagbawal. 


158 



Ito ay batay sa isang talata ng Banal na Qur’an: 

“Ngunit sila na nagbigay ng diborsiyo sa kanilang asawa sa 
pamamagitan ng Zihar (panlalait), (ngunit) pagkaraa’y nagnais 
bawiin ang salita na kanilang sinambit, (ipinag-utos) na sila ay 
nararapat na magsagawa ng pagpapalaya ng isang alipin bago 
mangyari na sila ay kapwa magkaniig; ito ay ipinag-utos na dapat 
isagawa; at ang Allah ay ganap na nakababatid ng (lahat ) ng 
inyong gawain. 

■ Ang Pagsisisi at Pagbabayad (Atonement) para sa hindi 
Pagtupad sa Pangako: 

Ito ay batay sa isang talata ng Banal na Qur’an: 

“Hindi kayo pananagutin ng Allah sa mga walang kabuluhang 
pangako ngunit kayo ay pananagutin sa mga sinadyang pangako: 
ang kabayaran nito ay ang pagpapakain ng sampung dukhang tao, 
batay sa katamtaman na pagkain ng iyong pamilya, o kaya ay 
bihisan sila o kaya bigyang kalayaan ang isang alipin. Rung ito ay 
lagpas sa inyong kakayahan, (magkagayon) nararapat na mag- 
ayuno ng tatlong araw. Ito ang pagbabayad sola ng pagtalikod sa 
mga pangakong sinumpaan. Tuparin ang inyong mga panunumpa 
o pangako. Binigyang liwanag sa inyo ng Allah ang Kanyang 

255 

palatandaan, upang kayo ay maging mapagpasalamat. ” 

■ Ang Pagsisisi at Pagbabayad para sa Pagtigil sa Pag- 
aayuno sa panahon ng Ramadhan: 

Ito ay batay sa isang salaysay na nangyari sa isang tao na tumungo 
sa Sugo ng Allah (^) at nagsabing: 

“O Sugo ng Allah, ako ay nagkasala.” Ang Sugo ng Allah ay 
nagtanong sa tao, Bakit? Ang tao ay nagsabi sa Sugo ng Allah na 
siya ay nakipagniig sa kanyang asawa sa araw ng pag-aayuno sa 
buwan ng Ramadhan. Ang Sugo ng Allah ay nagtanong,”Mayroon 
ka bang alipin na maaaring palayain? Ang tao ay umiling. Muli, 
ang Sugo ng Allah ay nagtanong, “Ikaw ba ay may kakayahang 
pananalapi upang magpakain ng anim na pung taong dukha? Ang 


Qur’an 58:3 
Qur'an 5:89 


159 



tao ay nagsabi na wala siyang kakayahan. Habang ang lalaking ito 
at ang ibang naroroon ay nangakaupo, isang basket na puno ng 
sariwang datiles ang ipinagkaloob sa Sugo ng Allah. Hinanap ng 
Sugo ng Allah ang lalaki na nakagawa ng bawal na pakikipagniig 
sa asawa sa panahon ng Ramadhan at ito naman ay lumapit sa 
kanya. Ang Sugo ng Allah ay nagsabi sa kanya, “Dalhin mo ang 
mga datiles na ito at ipamigay mo sa mga mahihirap bilang iyong 
kawanggawa upang mabayaran (ang kasalanang pakikipagtalik sa 
buwan ng pag-aayuno). Ang lalaki ay sumagot, “O, Sugo ng Allah, 
Isinusumpa ko sa Allah na walang higit pang mahirap sa buong 
lungsod ng Madinah maliban sa akingpamilya.” Nang marinig ito 
ng Sugo ng Allah, siya ay tumawa na halos nakita ang kanyang 
bagang at kapagdakay nagsabi: “Samakatuwid, dalhin mo ang 
datiles na ito at ipakain sa iyong pamilya. ” 

Kung sakaling ang isang nagkasala ay wala namang alipin, siya ay 
nararapat na bumili ng isang alipin at pagkaraan ay nararapat niyang 
palayain bilang kabayaran sa kanyang kasalanan. 

■ Ang pagpapalaya ng isang alipin ay pinakamabuting 
kawanggawa sa Paningin ng Allah (^). 

Ito ay batay sa pahayag ng Banal na Qur’an na nagsasabing: 

“Ngunit siya ay hindi tumahak sa landas na matarik. At ano ang 
maipaliliwanag mo sa landas na matarik? (ito ay) pagpapalaya ng 
alipin. ” 

Ang mga aral at mga salita ng Sugo ng Allah (^) sa paksang ito ay 
maituturing na mga pampasigla at pagganyak (incentives) sa mga tao 
upang kanilang palayain ang kani-kanilang alipin para sa landas ng 
Allah (3i). Ang Sugo ng Allah (M) ay nagsabi: 

“Sinoman ang nagpalaya sa isang alipin ay magkakamit ng 
gantimpala ng pagpapalaya ng isa sa bahagi ng kanyang katawan 

257 

mula sa apoy ng Impiyerno.” 


Qur’an 90:11-13 
Hadith Muslim 


160 



Karagdagan pa nito, ang Sugo ng Allah (M) ay nagsabi: 

“Dalawin ang maysakit, pakainin ang nagugutom at palayain ang 

"yco 

nagdurusang alipin.” 

■ Ang Pagpapahayag ng Pagpapalaya sa isang Alipin 

Kung ang nagmamay-ari ng alipin ay nagpahayag o nagbigay ng 
isang salita ng pagpapahiwatig ng pagpapalaya sa kanyang alipin 
maging ito man ay isang pagbibiro, ang isang alipin ay kagyat na 
malaya. Ito ay batay sa isang Hadith ng sinabi ng Sugo ng Allah (^): 

“Mayroong tatlong bagay na kapag ito ay inyong sinabi maging ito 
man ay biro o tutoo, kayo ay nangako sa inyong sarili na dapat 
ninyong tuparin. Ito ay ang: pagdidiborsiyo sa inyong asawa, 
pagtanggap ng kasal (sa isang babae) at ang pagpapalaya ng isang 
alipin. ” 

■ Ang Pagpapalaya sa isang Alipin sa pamamagitan ng 
Huling Habilin. 

Isa sa pamamaraan ng pagpapalaya sa isang alipin ay sa 
pamamagitan ng pagbanggit sa Huling Habilin ng isang malapit ng 
mamatay. Ang Huling Habilin ay maaaring nakasulat, ipinahayag sa 
pamamagitan ng salita, o paghabilin sa isang pinagkakatiwalaang tao. 
Kung ang amo ay nagpahayag sa anumang pamamaraan na ang 
kanyang alipin ay malaya na kapag siya ay namatay, ang kalayaan ng 
kanyang alipin ay makakamit niya pagkaraang ang amo ay namayapa 
na. Samakatuwid, bilang paunang paalala, ang Relihiyong Islam ay 
nagpipigil na ipagbili o ipamigay ang naturang alipin pagkaraang 
ipahayag ng kanyang amo ang kasunduang pagpapalaya nito. Kung 
ang aliping babae ay pinagkalooban ng ganitong pangako at siya ay 
nagkaroon ng pakikipagtalik sa kanyang amo, ang anak na naging 
bunga ng pakikipagtalik ay ganap na malaya rin sa oras na siya ay 
isilang. Magkagayun, ang babaeng alipin ay hindi maaaring ipagbili o 
ipamigay sa kaninuman bagkus siya ay nararapat na bigyang laya. 


Hadith Bukhari 
Hadith Bukhari 


161 



■ Ang Pagpapalaya ng Alipin Bilang Zakah. 

Ito ay batay sa Banal na Qur’an na nagbibigay kautusan tungkol 
dito: 

“Ang As-Sadaqat (ito ay nangangahulugan ng katungkulang 
kawanggawa, gaya ng Zakah) ay para lamang sa mga Fuqara (mga 
mahihirap na hindi nagpapalimos) at sa mga Masakin (sa mga 
mahihirap na nagpapalimos), sa mga nangangasiwa upang 
mangalap (ng mga Zakah), sa mga tao na ang puso ay nahihilig sa 
Islam, at para sa pagpapalaya ng mga bihag (alipin), sa mga may 
pagkakautang, para sa mga nakikipaglaban para sa landas ng Allah 
(mga Mujahidun), sa mga naglalakbay (na walang mahanapan ng 
tulong); na ito ay katungkulang itinalaga ng Allah, at ang Allah ay 
Ganap na Nakakaalam, ang Sukdol sa Karunungan.” 

■ Ang Kabayaran ng Pagsampal sa Mukha ng Alipin. 

Nararapat na bigyang kalayaan ang isang alipin kung siya ay 
nakaranas ng pagsampal mula sa kanyang among pinaglilingkuran. 
Batay sa Hadith ng Sugo ng Allah (^): 

“Sinoman ang nanampal o nanakit sa kanyang alipin sa (bahagi 
ng) mukha nito, ay nararapat na magbayad ng pagkakasala sa 
pamamagitan ng pagpapalaya sa kanya.” 

■ Ang Kasunduan ng Alipin at ng kanyang Pinaglilingkuran. 

Ito ay tungkol sa isang situwasyon na ang isang alipin ay humingi 
ng isang kahilingan sa kanyang amo na bilhin nito ang kanyang 
kalayaan sa pamamagitan ng pagbayad ng kaukulang salapi na kapwa 
nila pinagkasunduan. Kapag ang isang alipin ay humingi sa kanyang 
amo ng isang kasunduang pagpapalaya, ang kasunduang ito ay 
nararapat na isakatuparan. Sa ganitong pamamaraan, ang isang alipin 
ay mayroong kalayaan na mamili, magtinda, makipagkalakalan at 
maghanapbuhay upang makapag-ipon ng sapat na salaping ibabayad 
para sa kanyang kalayaan. Magkagayun, ang pagtratrabaho niya sa 
kanyang amo ay nangangailangan din ng kaukulang sahod. 
Karagdagan pa nito, ang Islam ay nananawagan mula sa mga 


Qur’an 9;60 
Hadith Bukhari 


162 



mayayamang Muslim at sa Islamikong Lipunan na magbigay 
kawanggawa para magkaroon ng kakayahang mabigyang laya ang 
isang alipin. Ang Banal na Qur’an ay nagpahayag: 

. .At kung ang isa sa inyong mga alipin ay humiling ng kasulatan 
para sa kasunduang pagpapalaya sa kanya, ipagkaloob ang 
kasulatang ito... ” 

Sa maikling salita, hindi pinahintulutan ng Islam ang pang-aalipin 
bagkus ito ay nagtatag ng mga batas at alituntunin na nagbigay ng 
malaking tulong upang higpitan ang mga pinagmumulan ng pang- 
aalipin at tinutulungan ang mga alipin upang maging malaya habang 
buhay. 

Ang ‘Ministry of Justice’ sa Kahariang Saudi Arabia (Kingdom of 
Saudi Arabia) ay nagtatag ng tatlong pagtitipon (symposium) sa 
buwan ng Safar (taong 1982). Ang ministro ng Hukom at ang mga 
mapananaligang iskolar at guro sa mga mataas na pamantasan ay 
lumahok kasama ng apat na kilalang iskolar sa bansang Europa: 

1. Ang dating Foreign Affairs Minister ng Ireland at ang 
Kalihim ng European Eegislation Committee; 

2. Isang kilalang iskolar ng Oriental at isang guro ng Islamic 
Studies. 

3. Isang pinagpipitaganang iskolar ng Batas at Director ng 
Human Rights Magazine na inilalathala sa Pransiya. 

4. hang kilalang mambabatas ng Appellate Court ng 
Pransiya. 

Ang mga iskolar ng Kahariang Saudi Arabia ay nagpaliwanag 
tungkol sa konsepto ng Islam bilang pamamaraan ng Buhay sa 
paraang paghahambing ng iba’t-ibang konsepto ng ibang 
mamamayan, paglalarawan ng mga pangunahing batas ng Islam at ang 
Shariah at ang mga detalyadong batas ng mga pangunahing kautusan 
at prinsipiyo. Ang mga iskolar ay nagpaliwanag din tungkol sa 
Shariah na siyang nagpapanatili para sa kabutihan ng mga 
mamamayan. Ipinaliwanag din nila ang kahalagahan, ang kabutihan at 
magandang bunga ng mga parusa sa Islamikong Batas. Ipinaliwanag 


Qur’an 24:33 


163 



nila na ang mga parusa ay sadyang makatuwiran upang mapanatili ang 
kapayapaan, kaligtasan at kapanatagan ng lipunan. Ang mga parusang 
ito ay nagpapababa ng bilang ng mga krimen sa lipunan. 

Ang mga taga Europa ay nagpahayag ng paghanga sa mga 
paliwanag na ipinagkaloob ng mga Muslim iskolar na tumalakay sa 
iba’t-ibang parusa. Karagdagan pa nito, hinangaan nila ang konsepto 
ng Karapatan ng tao sa Islam. 

Si Ginoong Mile Pride, ang pinuno ng European delegasyon ay 
nagsabi: 

“Mula rito sa lugar na ito at mula dito sa bansang Islamiko, ang 
karapatan ng Tao ay nararapat na ipahayag at ipalaganap sa lahat 
ng tao sa buong mundo. Ang mga Muslim iskolar ay nararapat na 
ipalaganap ang mga di pa nalalamang karapatan ng tao sa iba’t 
ibang bansa. Katunayan, dahil sa kamangmangan tungkol sa mga 
karapatan ng Tao at kapos na kaalaman tungkol sa mga karapatang 
ito, ang dangal ng Islam at ang batas ng Islam at pamamahala nito 
ay nasisira sa mata ng ibang bansa. ” 


164 



Ruling Pananalita 

Sa huli, ako ay nagtitiwala na lahat ng paksang inilathala sa aklat na 
ito ay mga panimulang pakikipagtalakayan tungkol sa Karapatan ng 
Tao sa Islam. Ako ay umaasa at dumadalangin na ang 
pagpapaliwanag na ito ay maging daan para sa mga nagnanais na 
malaman ang katotohanan tungkol sa Islam. 

Ako ay nananawagan sa mga mambabasa ng aklat na ito na digit 
pang dagdagan ang pag-aaral ng Islam bilang isang pamamaraan ng 
buhay sa pamamagitan ng mga mapananaligang Muslim. Ang mga 
mambabasa ay pinagpapayuhang pag-aralan ang mga pinagmulang 
batayan ng walang namumuong pag-aalinlangan. 

Nais kong bigyang-diin sa mga Muslim na ang nag-aanyaya sa iba 
na pumasok sa Islam, na maging matapat sa kanilang layunin. Ang 
kanilang gawain ay hindi dapat mabahiran ng anumang pansariling 
kapakinabangan. Higit sa lahat, sila ay dapat gumawa para sa 
kasiyahan ng Allah (3fe) upang makamtan ang kaligayahan sa 
Kabilang Buhay. Ang isang kasamahan ng Sugo ng Allah (^) minsan 
ay nagsabi nang siya ay tanungin kung bakit siya nakilahok sa 
pakikibaka sa Laudas ng Allah (3fe), “Kami ay naparito upang 
palayain ang tao laban sa pagsamba sa kapwa tao at upang sila ay 
ilayo sa di makatarungang dulot ng ibang relihiyon, at tanggapin ang 
Katarungan ng Islam.'' At para sa gantimpala sa kabilang buhay, 
kaming mga Muslim ay naniniwala na mayroong dalawang 
permanenteng kalagayan sa kabilang buhay. Ito ay ang Paraiso at 
Impiyemo. Ang Jannah (Paraiso) ay ang pinagpalang gantimpala 
mula sa Allah (3fe) ng dahil sa pagsunod sa kanyang mga Kautusan”. 
Ang Allah (5fe) mula sa Banal na Qur’an ay nagsabi: 

“Sinoman ang magnasa ng ibang relihiyon maliban sa Islam 
(pagsuko sa Kalooban ng Allah), ito ay hindi tatanggapin sa kanya; 
at sa kabilang buhay siya ay mabibilang sa mga (sawimpalad) 
nawalan ngpagpapala.” 


Qur’an 3:85 


165 



Ito ay batay rin mula sa Banal na Qur’an: 

“At yaong naniniwala at gumagawa ng kabutihan, sila ay 
magkakaroon bilang aliwan, ang hardin ng Paraiso. At dito sila ay 
mananahanan magpakailanman: walang pagbabago ang kanilang 
nanaisin para sa kanilang mga sarili” 

Sa kabilang dako, ang Allah (5fe) ay nangako ng Impiyemo sa mga 
sumuway sa Kanyang Kautusan at sa mga sumasamba sa iba bukod pa 
sa Kanya. Ang pahayag na ito ay matatagpuan mula sa Banal na 
Qur’an: 

“Hindi nagpapatawad ang Allah sa sinomang nagbibigay katambal 
sa Kanya sa pagsamba ngunit Kanyang pinatatawad ang anumang 
kasalanan bukod dito sa kaninumang Kanyang naisin: ang 
sumamba sa iba bukod pa sa Kanya (at magbigay katambal sa 
Kanya bilang Diyos) ay tunay na tanda ng pinakamalaking 
kasalanan.” 

Ang Allah (^) ay nagbigay babala din batay sa Banal na Qur’an: 

“Yaong tumatalikod (sa katotohanan), mula sa Angkan ng 
Kasulatan at mula sa mga pagano, ay paroroon sa Apoy ng 
Impiyerno, (at) doon sila ay mananatili magpakailanman. Sila ang 
pinakamasama sa lahat ng mga nilikha. ” 

Simula ng dumating ang Relihiyong Islam, ang mga kaaway nito ay 
laging nagtataguyod ng pakikipaglaban tungkol dito at ang 
pakikipaglaban ay patuloy hanggang sa ngayon. Ang ganitong mga 
elementong anti-Islam ay lumikha ng iba’t ibang paraan upang 
ipagpatuloy ang paghasik ng kasiraan sa Islam. Subalit ang kanilang 
mga pagtatangka ay nagbunga ng walang kabuluhan. Maaari nilang 
iligaw yaong bulag sa katotohanan ngunit ang taong makatuwiran at 
bukas ang kaisipan ay mananatiling susunod sa Batas ng Islam. Ang 
isang taong maliwanag ang kaisipan ay matagumpay niyang 
mabibigyan ng kaibahan at pagitan kung ano ang tama at mall. 
Katotohanan pa nito, maraming marurunong na tao mula sa ibang 


Qur’an 18:107-108 
Qur’an 4:48 
^“Qur’an 98:6 


166 



relihiyon ang yumakap sa Islam bilang kanilang pamamaraan ng 
Buhay. Ito ay isang patunay sa kadakilaan ng Islam bilang relihiyon at 
pamamaraan ng buhay at pinatunayan na ito ay pananampalatayang 
nagmula sa Nag-iisang Allah (3i). Ang Allah (^) ay nagbigay 
katiyakan na ang Banal na Qur’an ay Kanyang pangangalagaan para 
sa Sangkatauhan. Ito ay nasasaad sa isang pahina ng Banal na Qur’an: 

“Walang alinlangan, na Anting ipinahayag ang mensahe (ng 
Qur’an at Islam) at katiyakan na ito ay Aming pangangalagaan 
(mula sa katiwalian)” 

Tayo ay mag-iiwan ng isang aral mula sa Hadith ng Sugo ng Allah 

“Ang pinakamamahal na tao ng Allah ay yaong napakikinabangan 
(ng iba). Ang pinakamamahal na gawain para sa Allah ay ang 
kasiyahang naibibigay sa isang (kapuspalad, nagdadalamhating) 
Muslim o di kaya ay pawiin ang hirap ng isang nagdurusa o 
bayaran ang kanyang pagkakautang o pawiin ang kanyang gutom 
(sa pamamagitan ng pagbibigay ng maayos na pagkain). Higit na 
mabuti para sa akin na lumakad na kasama ang aking kapatid na 
Muslim upang gampanan ang kanyang pangangailangan kaysa 
mananatiling mag-isa sa loob ng Masjid (Moske) sa buong isang 
buwan. Sinoman ang pumigil ng kanyang galit (sa mundong ito), 
ikukubli ng Allah ang kanyang mga masamang gawain. Sinoman 
ang pumigil ng kanyang galit sa kabila ng kanyang kakayahang 
manakit ng kapwa sanhi nito, pupunuin ng Allah ang kanyang 
kasiyahan (kaligayahan) sa Araw ng Paghuhukom. Sinoman ang 
humayo upang suportahan ang ebidensiya ng kanyang kapatid na 
Muslim, ang Allah ay pangangalagaan Niya ang mga paa nito sa 
Araw na ang mga paa ay nahihirapan. Tunay na ang masamang 
pag-uugali at kilos ay sumisira sa mabuti at banal na gawain 
katulad ng sukang sinisira ang (tamis ng)pulut-pukyutan.” 


Qur’an 15:9 

Hadith: Tabaranee at Ibn Abu Dunya 


167 



Paunawa mula sa mga Tagasalin ng Tagalog: 

"Ang mga isinaling talata mula sa Banal na Qur'an at sa mga Hadith at 
Sunnah ng Sugo ng Allah (M) ay mga paivang paliwanag ng mga tagasalin na 
inaakalang pinakamalapit sa pagpapakahulugan. Ang mga orihinal na Salita 
ng Allah (M) (ang Qur'an) at ang mga Hadith at Sunnah ng Propeta (M) ay 
makikita lamang sa mga orihinal na Arabik na pagkasulat." 

Nawa'y tanggapin ng Dakilang Allah ang aming hamak na pagsisikap at 
patawarin kami sa aming mga pagkakamali." Ameen 


uj ^ 

^1 

Lahat ng Papuri at pagsamba ay nauukol lamang sa Allah, ang Rabb 
(Panginoon) ng mga Daigdig at nawa'y purihin at itampok ng Allah ang 
pagbanggit sa Kanyang Propeta (^) at ang kanyang pamilya at iligtas 
siya mula sa anumang kasamaan. 

Kung nais ninyong tumanggap ng anumang kaalaman tungkol sa Islam 
huwag mag-atubiling makipag-ugnayan sa amin: 

1) Email: enfo@islamland.org 


168 






